
uan 




PA UNANG SALITA 


Ang Kuwento ng Buhay at mga Ginawa ni Jesus ayon 
kay Apostol Juan ay isang bagong salin (2018) na hinango mula 
sa kumbinasyon ng orihinal na wikang Griego (Textus 
Reeeptus) at ang subok na totoo at walang kakupas-kupas na 
awtorisadong bersion ng Biblia sa Ingles 0 King James Version 
ng 1611. Ang saling ito’y batay sa tagalog na ginagamit sa pang- 
araw-araw na buhay ng mga Pibpino sa kasalukuyang panahon. 

Kung iyong mapapansin, ang nasa iyong mga kamay ay 
isa lamang aklat mula sa 66 pang aklat ng Bibba. Ang sabtang 
bibba ay hinango sa Griego -‘biblos’ (Juan 20:30), na ang ibig 
sabihin ay ‘aklat’ 0 ‘naisulat na aUat.’ Samakatuwid ang ating 
Bibba 0 ‘Biblos’ ay binubuo ng marami at iba’t ibang ‘biblos’ 0 
mga aklat. Ang alam nating Bibba na mamahabn, makapal at 
mabigat dalhin ay, sa totoo lang, isang buong aklatan 0 bbrarya 
nang maituturing! 

Ang isang mabuting mag-aaral ay gumagamit ng iba’t 
ibang aUat upang lubusang matutunan ang isang paksa 0 
arabn, ngunit hindi niya kayang basahin ang mga ito ng sabay- 
sabay sa iisang upuan. Isang nakakatawang larawan, aminin 
man natin 0 hindi, pero ang totoo, yan ang ginagawa natin sa 
kasalukuyan pagka dinadala natin ang ating malaking Bibba 
(aUatan) pag tayo’y pumupunta sa gawain 0 pagtitipon ng mga 
kapatiran. Walang masama dito pero hindi po ito praktikal 
kung iisipin natin. Salamat sa Diyos dahil mayroon na po 
tayong eellphones. 

Bakit po ba sinabi natin na hindi praktikal 0 kailangang 
dalhin ang buong Bibba sa mga gawain at pagtitipon, bukod sa 
may eellphone na tayo kung saan maaari nating ilagay ang 
ating buong Bibba gamit ang mga apps; (1) Kung tayo po’y 
makakabmutin ay malamang na maiwanan natin ito saan 
mang lugar, sa er 0 sa upuan. Ang masaUap nito, mabigat din 
sa bulsang bumib ng buong Bibba; (2) Kung ika’y di naman 
magtuturo sa isang pagtitipon 0 mangangaral, bakit pa 



dadalhin ang buong Biblia kung ang magtuturo nama’y 
binabasa ang Biblia o di kaya’y pinapakita pa gamit ang 
projektor at malalaking telebisyon sa loob ng simbahan? Ang 
mas mahalagang dalhin sa mga pagtitipong gaya nito ay ang 
bukas na pag-iisip o di kaya’y isang maliit na notebook at 
pansulat para di makalimutan ang mga natutunan at pwede 
pang balik-balikan. Kadalasan din naman, halos wala pang 
isang pahina ng Bibba ang babasahin ng magtuturo sa ganitong 
mga pagkakataon. At (3), Mabigat dalhin ang ibang Biblia lalo 
napo’t sa mga kababaihan at may edad. May mga Biblia 
namang maliit at magaan pero hirap naman ang mga mata 
nating basahin ito. Siguro po’y isang malaking katanungan 
kung bakit po nililimbag ang buong Biblia ng sama-sama sa 
isang aklat at hindi hiwa-hiwalay. Bakit nga ba? 

Ano po kaya ang mangyayari kung magkakaroon tayo 
ng hiwa-hiwalay na aklat ng buong Biblia sa ating mga tahanan? 
Sa palagay ko po ay mas magiging madali at nakaka-enganyo 
ang pagbabasa ng mga ito dahil sa mga sumusunod: 

Una, madaling bitbitin; Pangalawa, hindi nakakatakot 
basahin para sa mga baguhan dahil hindi ito napaka-kapal at 
hindi napakalaki. Ang ating tinutukoy dito’y ang mga kabataan 
at bagong mananampalataya; Pangatlo, masarap magbasa 
dahil bawat aklat ay may kakaibang mensahe 0 di kaya’y 
pamagat na kakaiba sa lahat; Pang-apat, hindi natin 
kailangang magkaroon ng kanya-kanyang buong Biblia sa 
bahay dahil hindi naman natin binabasa ito lahat ng sabay- 
sabay. Halimbawa, kung ang hawak ko ngayon ay ang aklat ni 
Juan, ang aking maybahay ay pwedeng magbasa ng ibang libro 
gaya ng Genesis 0 di kaya, Lueas. Ang aking mga anak nama’y 
pwedeng basahin ang Exodus 0 Mateo; At panglima, kung ang 
mga ito’y mabibib sa mga tindahan, mas magaan sa bulsang 
bilhin ito ng isa-isa dahil ilang pahina lang ang isang aklat, 
kaysa bilhin ang buong Biblia ng isang bagsak. 



Ang pag-aaral ng Salita ng Diyos ay napaka sagrado at 
hindi kayang ipahayag ng anumang salita ang kahalagahan nito 
sa ating buhay. Ang Kanyang Salita ay buhay. Kaya naman 
dapat nating pagtuonan ng pansin at maingat na gawin ang 
ating pag-aaral o pagbabasa ng Biblia. Ito’y mangyayari lamang 
kung maingat nating babasahin ang Sabta ng Diyos at 
babasahin ito ng di sabay-sabay, kundi ating basahin, isang 
aklat o grupo ng mga aklat sa bawat pagbabasa. Sa ganitong 
paraan, madab nating maitatak sa ating mga isipan ang bawat 
detalye at parte ng aklat na ating binabasa. At ito ang dahilan 
kung bakit hawak mo ngayon ang aklat o bibbyang ito. 

Ang munting aklat na ito ay isa lamang sa apat na 
salaysay tungkol sa buhay ni Jesus na Tagapagligtas. Bawat isa 
sa apat na salaysay ng buhay ni Jesus ay may kakaibang 
katangian na wala sa iba. Ang ibang salaysay na tinutukoy ko 
ay ang mga sinulat nila Mateo, Lukas at Mareos. Si Juan, ang 
hubng apostol ni Jesus na pumanaw, ay ang hubng nagsulat ng 
salaysay tungkol sa buhay at mga itinuro ni Jesus na ating 
Diyos at Tagapagbgtas. Ito’y nangyari noong taong 85 A.D. sa 
lungsod ng Efeso kung saan siya nagbngkod noong mga 
panahong iyon. 

Ang aklat na ito, bagamat hindi kumpleto sa ilang 
detalye patungkol kay Jesus, ay magagamit upang makilala 
natin kung sino ang Tagapagbgtas at Diyos nating lahat. Siya’y 
dumating sa lupa upang ituro sa atin ang matuwid na buhay, 
ang katotohanan at ang daan patungo sa Diyos na buhay. 

Sana’y mabwanagan ka sa iyong matutunghayan at ang 
mga salitang iyong mababasa ay mangusap sa iyong buhay at 
magdulot ng kabgtasan sa iyong buong pagkatao. 


3 



Kumpletong Talaan ng buong Aklatan ng Biblia 


Genesis, Exodo, 

Levitico, Mga Bilang, Deuteronomy, 

Josue, Mga Hukom, Ruth, l Samuel, 2 Samuel, 
l Mga Hari, 2 Mga Hari, l Talaan, 2 Talaan, 

Esdras, Nehemiah, Ester, Job, Mga Awitin, 

Mga Kawikaan, Ang Mangangaral, Awit ng mga Awit, 
Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, 

Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Miea, 

Nahum, Habakkuk, Zefanias, Haggai, 

Zacarias, Malakias, 

Mateo, Mareos, Lueas, Juan, 

Mga Gawa, Roma,i Corinto, 2 Corinto, 

Galatia, Efeso, Filipos, Colosas,i Tesaloniea, 2 Tesaloniea, 
l Timoteo,2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebreo, 
Santiago, l Pedro, 2 Pedro l Juan, 

2 Juan, 3 Juan, Judas, 

Kapahayagan 


4 



LISTAHAN NG MGA NILALAMAN 


Ang Salita ay Diyos.9 

Nagkatawang Tao ang Salita.9 

Hinanda ni Juan ang Kanyang Pagdating.10 

Ang Banalna Espiritu ay Nanahan kayJesus.11 

Ang mga Unang Alagad ni Jesus.11 

Si Andres, Simon Pedro, Felipe at Nataniel.12 

Unang Himala.13 

Ang Pagpapahalaga ni Jesus saTemplo.14 

Kilala ni Jesus ang Lahat.15 

Ang Pag-hahari ng Diyos.15 

Dapat Kang Isilang Muli.16 

Magtiwala atSumunod.16 

Pagsikat ni Jesus at Pagkalaos ni Juan.17 

Si Jesus at ang Samaritana.18 

Jesus: AngTubig na Nagbibigay ng Buhay.19 

AngTunay na Pagsamba: Sa Espiritu at Katotohanan.20 

Ang MundoayHandanasaAnihan.21 

Sinabi Niya ang Lahat Kong Ginawa!.21 

Gumaling ang May Sakit Dahil sa Salita ni Jesus.22 

Pinalakad ni Jesus ang 38 taong Lumpo.23 

Inusig si Jesus Dahil Nagpagaling Siya sa Araw ng Pamamahinga.24 

Ginagawa lang ni Jesus ang Gawain ng Ama.24 

Mabubuhayang mga Patay.25 

Ang Patotoo ni Jesus.26 

BakitHindiTumanggapang Ilan kayJesus.26 

Nagpakain si Jesus ng humigit sa 5,000 tao gamitang 5TINAPAY at2 isda .27 

Tumanggi si Jesus naGawin Siyang Hari ng Israel.28 

Naglakad si Jesus sa Gitna ng Dagat.28 

Ang Maling Dahilan ng Paglapit kayJesus.29 

Hindi itataboy ni Jesusang lumalapitsa Kanya.30 

Ang Ama ang Naglalapit sa mga Tao kay Jesus.31 

Si Jesus ang Pagkain ng Buhay.31 

Tumiwalag ang Maraming Alagad ni Jesus.32 

WalangTiwalaAng Mga Kapatid ni Jesussa Kanya.33 

Nagpuntasi Jesussa Pistasa Kabila ng Pananakot ng mgaJudio.34 

Hinangaan si Jesus Dahilsa KanyangTuro.34 

Ibinulgar ni Jesus ang Kanilang Pagkukunwari.35 

Ang Katapangan ni Jesus na Mangaral.35 


5 








































Marami pang Nanalig kayJesus.36 

Sinumang Nauuwhaw ay Uminom sa Akin.37 

Walang Nakapagsasalita na Gaya Niya.37 

SUesusatang Babaing Nagkasala.38 

Si Jesus at ang mga Mapagmalinis.38 

Umuwi at Huwag nang Magkasala.39 

Ang Tamang Paghatol.39 

Nagpahiwatig si Jesus ng Kanyang Pagpanaw.40 

Kasama ni Jesus ang Kanyang Ama.40 

Katotohanan ang Magpapalaya sa Inyo.41 

Ang Ama ng Sinungaling at MamamatayTao.41 

Paglapstangan ng mgaTao kayJesus.42 

Bago pa si Abraham, Ako na.43 

Pinagaling ni Jesus ang Lalaking Pinanganak na Bulag.43 

Kapangyarihan ng Laway at Putik.44 

Paninira ng mga Kaaway ni Jesus.44 

Pananakot ng mga Lider ng Simbahan.45 

Naturuan Bigla ang mga Kaaway ni Jesus.45 

Ang Mga Bulag sa Pagkakasala.46 

Ang Mabuting Pastol.47 

Pagkalinga ng Mabuting Pastol.48 

Kilala ng Pastolang Kanyang mgaTupa.48 

Nahati ang mgaTao DahilkayJesus.49 

Kaligtasan ng MgaTupa ng Diyos.49 

Ako ang Anak ng Diyos.50 

Si Lazaros ay Nasa Malubhang Kalagayan.51 

Ang Lumalakad sa Liwanag ay Di Natititsod.51 

Namatay na si Lazaros.52 

Sinabi ni Jesus na Muling Babangon si Lazaros.52 

Humagulgolsi Jesus Para Kay Lazaros.53 

Binuhay ni Jesus si Lazaros.54 

Nagplano Sila Kung Paano Patayin si Jesus.54 

Hapunan sa Bahay ni Lazaros.55 

Si Judas na Magnanakaw.56 

Nagdiwang ang Buong Bayan sa Pagdating ni Jesus.56 

Walang Nangyari sa Mga Plano ng Kaaway.57 

Mamatay sa Sarili Upang Magka Buhay na Pinagpala.57 

NagsalitaangAmaMulasaLangit.58 

Lumakad Kayo sa Liwanag.58 


6 










































May mga Taong Matitigas pa rin Ang Puso.59 

Nais ng Diyos Maligtas ang Lahat ng Tao.59 

Pinagsilbihan ni Jesus ang mgaAlagad.60 

Hindi Lahat ng Alagad ay Malinis.61 

Halimbawa ni Jesus na Dapat Sundin.61 

Tinukoy ni Jesus ang Magtataksil sa Kanya.62 

Inilihim ni Jesus ang Plano ni Judas.63 

Magmahalan - Utos ni Jesus sa mga Alagad.63 

Pinalakas ni Jesus ang Kanilang Loob.64 

Magagawa N'yo ang Aking mga Nagawa.65 

Humiling Kayo atGagawin Ko.65 

Kanino Lubos na Magpapakilala si Jesus.66 

Ang Kaagapay- Banal na Espiritu.66 

Ako ang Puno, Kayo ang mgaSanga.67 

Minamahal ni Jesus ang Kanyang mga Alagad.67 

Tinuturing Ko Kayong Kaibigan.68 

Ayawsa Inyo ng Mundo.68 

Ang Pag-uusig na Darating.69 

Pagdating ng Kaagapay - Banal na Espiritu.70 

Pag-akyat ni Jesus sa Langit.70 

Ang Inyong Lungkot ay Mauuwi sa Kagalakan.71 

Humingi Kayo at Kayo'yTatanggap.71 

Tagumpay si Jesus Laban sa Mundo.72 

Kinausap ni Jesus ang Ama.72 

KayJesus ang Lahat ng sa Diyos.73 

Panalangin ng Pag-iingat.74 

Panalangin parasa Pag-kakaisa.74 

Panalangin na Maghari ang Pag-ibig.75 

Tinraydor ni Judassi Jesus.75 

Iningatan ni Jesusang mgaAlagad.76 

Dinakip si Jesus at Dinala kay Annas.76 

Ang Lihim na Paglilitis kayJesus.77 

Ang Panghihina ni Pedro sa Pananalig.77 

Ginamit Nilasi Pilato Para Ipapataysi Jesus.78 

Walang Makitang Kasalanan si Pilato.79 

Ang KoronangTinik.79 

Gustong Palayain ni Pilato si Jesus.80 

Ang Politikong Walang Prinsipyo.80 

Ipinako sa Krus si Jesus.81 


7 










































PlNAGSUGALAN ANG MAMAHALING DAMIT Nl JESUS . 81 

PinagkatiwalaniJesuskayJuanang Kanyang Ina.82 

Pagkamatay at Libing ni Jesus.82 

Muling Nabuhaysi Jesus.83 

Nagpakitasi JesussaUnang Pagkakataon.84 

Ang Tagumpay at Kasiyahan ay Inyo.85 

Jesus, Ating Panginoon at Diyos.85 

Huwag Balikan ang Nakaraan at Sumunod.86 

Wala Silang Nahuling Isda.87 

Binigyan Sila ni Jesus ng Higit pa sa Kanilang Pangangailangan.87 

Pag-Ibig: Ang Motibasyon sa Paglilingkod.88 

Ituon ANG Paningin kay Jesus.88 

Personal na Panalangin.90 

Pangwakas na Salita.90 


8 

















Ang Salita ay Diyos 


I Bago pa man magsimula ang lahat andito na ang 
Salita. Kasama na ng Diyos ang Salita noon pa 
man, at ang Salita ay Diyos noon pa man. 
2 Kasama na Niya ang Diyos noong una pa man. 3 Ginawa 
Niya ang lahat ng bagay; at walang bagay na nagawa ang 
magagawa kung wala Siya. 4 Sa Kanya matatagpuan ang 
buhay na pinagpala at ang buhay na ito ang siyang 
bwanag ng sangkatauhan. 5 Ang liwanag ay 
nagniningning sa dilim ngunit hindi ito naiintindihan ng 
kadiliman. 6 May isang lalake ang pinadala ng Diyos na 
ang pangalan ay Juan. 7 Dumating siya para maging saksi, 
at para magpatotoo patungkol sa Liwanag na ito, upang 
sa pamamagitan niya'y ang lahat ay makakilala at 
sumunod. 8 Hindi siya ang Liwanag; kundi siya'y pinadala 
para magbigay testimoniya tungkol sa Liwanag na iyon. 
9 Iyon ang tunay na Liwanag na nagbibigay liwanag sa 
bawat tao na dumarating dito sa daigdig. 

Nagkatawang Tao ang Salita 

10 Nasa daigdig na Siya noon pa man, pero kahit na 
ginawa Niya ang lahat ng bagay, hindi Siya kinilala ng 
lahat. 11 Pumunta Siya sa Kanyang sariling bayan [Israel], 
ngunit hindi sila nakiisa o sumangayon sa Kanya. 
12 Ngunit lahat ng nakiisa at sumangayon sa Kanya, lahat 
ng nakinig, nagtiwala at sumunod sa Kanyang turo ay 
pinagkalooban ng kapangyarihang maging mga anak ng 
Diyos - sila iyon na sumampalataya sa Kanyang 
pangalan. 1 ^ Ang kanilang kapanganakan ay di nagmula sa 
dugo o pagnanasa ng laman o kagustuhan ng tao kundi sa 
Diyos. ‘4 At ang Salita ay isinilang sa anyo't katangian ng 
isang tao at nanirahan kasama namin. Nakita namin ang 
kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian ng kaisa-isang 

9 


Anak ng Ama, punong - puno ng kagandahang loob at 
katotohanan. 

Hinanda ni Juan ang Kanyang Pagdating 

‘5 Nagpatotoo si Juan patungkol sa Kanya at 
ipinagsigawang, "Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, 
'Ang darating na kasunod ko ay higit sa akin dahil Siya ay 
nauna sa akin at siyang pinuno ng lahat.'" 16 Tumanggap 
kaming lahat niyong mga bagay na pumupuno sa Kanya. 
At dahil sa biyayang natanggap, dumating ang marami 
pang biyaya. ^ Sapagkat ang Kautusan ng Diyos ay 
ibinigay sa pamamagitan ni Moises; ngunit naparito ang 
kagandahang-loob at katotohanan sa pamamagitan ni 
Jesus ang hinirang ng Diyos na Hari't Tagapagligtas. 
18 Kailanma'y wala pang nakakita ng mukhaan sa Diyos 
[Ama], ngunit ang kaisa-isang Anak na kapiling ng Ama 
ang nagpakilala sa Kanya [Ama]. *9 Nang magpadala ng 
mga pari at Levita ang mga pinunong Judio sa Jerusalem 
upang tanungin kay Juan [Bautista] kung sino siya, ito 
ang kanyang testimoniya: 20 Inamin niya at hindi niya 
pinagkaila, kundi talagang inamin niya, "Hindi ako ang 
hinirang ng Diyos na Hari'tTagapagligtas." 21 Tanong nila, 
"Eh, sino ka? Ikaw ba si Elias?" Sagot niya, "Hindi rin." 
Tanong pa nila, "Ikaw ba Ang Propeta?" Sinagot niya, 
"Hindi." 22 Bandang huli ay sinabi nila, "Sino ka ba talaga? 
Bigyan mo naman kami ng isasagot sa mga nagpadala sa 
amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" 
2 3 Sumagot si Juan gamit ang mga salita ni propeta Isaias, 
"Ako ang tinig ng isang tao na sumisigaw sa ilang, 'Tabi 
kayo! Ayusin nyo ang daraanan ng Panginoon!"' 2 4 Sila na 
pinadala ay galing sa mga Pariseo. 2 s Nagtanong sila sa 
kanya ng ganito, "Bakit ka naglulubog sa tubig kung hindi 
naman pala ikaw ang hinirang ng Diyos na Haring 


10 



Tagapagligtas, o si Elias, o Ang Propeta?" 26 Sumagot si 
Juan sa kanila, "Naglulubog nga ako gamit ang tubig 
ngunit sa inyong kalagitnaa'y may Isang hindi n'yo kilala. 
2 7 Siya ang susunod sa akin ngunit higit Siyang dakila sa 
akin. Ni hindi ako karapat-dapat na magkalag sa sintas ng 
Kanyang sandalyas. 28 Lahat ng ito ay nangyari sa 
Betabara sa kabilang dako ng Jordan kung saan 
naglulubog sa tubig si Juan. 

Ang Banal na Espiritu ay Nanahan kay Jesus 

2 9 Sumunod na araw nakita ni Juan si Jesus na 
papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, "Tignan n'yo, 
ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng lahat 
ng tao! 30 ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko, 'Ang taong 
susunod sa akin ay higit na dakila sa akin sapagkat Siya 
ay nauna sa akin at pinuno ng lahat.' 3 1 Hindi ko Siya lubos 
na nakikilala, ngunit ang dahilan kaya ako naglulubog sa 
tubig ay para maihayag Siya sa Israel. 32 At nagbigay si 
Juan ng ganitong testimoniya, "Nakitako ang Espiritu na 
bumababa mula sa langit na animoy kalapati na dumapo 
at nanirahan sa Kanya. 33 Hindi ko Siya lubusang kilala, 
pero sinabi ng nagpadala sa aking maglubog satubig, 'Ang 
makita mong dapuan at panahanan ng Espiritu, ang 
Siyang maglulubog gamit ang Banal na Espiritu.' 34 Nakita 
ko ito at ako ay saksi na Siya nga ang Anak ng Diyos." 

Ang mga Unang Alagad ni Jesus 

35 Kinabukasan, nandoon uli si Juan kasama ang 
dalawa niyang alagad. 36 Nang makita niya si Jesus na 
naglalakad, sinabi niya sa kanila, "Tignan n'yo, ang 
Kordero ng Diyos!" 37 Nang marinig ng dalawang alagad 
niya ang kanyang sinabi, sumunod sila kay Jesus. 
3 8 Nilingon sila ni Jesus nang makita Niya na sumusunod 


11 



sila at nagtanong, "Ano ang sadya n'yo?" Sagot nila, 
"Rabbi" (ibig sabihi'y Guro), "saan po Kayo nakatira?" 
39 "Halikayo, para malaman n'yo." Tugon Niya. Sila nga ay 
sumunod sa Kanya at nalaman nila kung saan Siya 
nakatira at doon sila namalagi nang araw na iyon. Ang 
oras noon ay mag aalas kwatro ng hapon. 

SiAndres, SimonPedro, Felipe at Nataniel 

4 ° Si Andres na kapatid ni Simon Pedro ang isa sa 
dalawang nakarinig sa sinabi ni Juan at sumunod sa 
Kanya. 41 Inuna niyang hanapin ang kanyang kapatid na 
si Simon at sinabi sa kanya, "Natagpuan na namin kung 
sino ang Mesias!" (ibig sabihin ay 'Kristo' - ang hinii'ang 
ng Diyos na Hari’t Tagapagligtas ) 42 At siya'y dinala niya 
kay Jesus. Tiningnan siya ni Jesus at sinabi, "Ikaw si 
Simon anak ni Jona. Tatawagin kang Cefas" (ibig sabihin 
ay bato). 43 Sumunod na araw nagpasya si Jesus na 
pumunta sa Galilea. Nang makita Niya si Felipe sinabi 
Niya, "Sumunod ka sa Akin." 44 si Felipe, gaya ni Andres 
at Pedro, ay parehas na taga lungsod ng Bethsaida. 
45 Natagpuan ni Felipe si Nataniel at sinabi," Natagpuan 
namin Siya na isinulat ni Moises sa Kautusan at ng mga 
propeta - si Jesus na taga Nazaret, anak ni Jose." 46 Sinabi 
ni Nataniel, "Nazaret? Mayroon bang mabuting bagay na 
pwedeng manggaling doon?" "Halika, tignan mo," sagot 
ni Felipe. 47 Nang makita ni Jesus si Nataniel na parating, 
sinabi Niya, "Tignan n'yo, ito ang totoong Israelita, isang 
taong walang bahid ng pandaraya!" 48 "Paano po Ninyo 
ako nakilala?" tanong ni Nataniel. "Nakitakitahabang asa 
ilalim ka pa ng puno ng igos bago ka tawagin ni Felipe," 
tugon ni Jesus. 49 Sumagot si Nataniel at sinabi sa Kanya, 
"Guro, kayo po ang Anak ng Diyos; ang Hari ng Israel." 
5 ° Sinabi ni Jesus, "Nanalig ka ba dahil sinabi Ko sa 'yong 


12 



nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka pa 
ng mga bagay na higit na dakila kaysa rito." 5 1 At sinabi pa 
Niya, "Sasabihin Ko sa'yo ang totoo, makikita n'yo ang 
langit na nakabukas at ang mga anghel ng Diyos na 
manhik-manaog sa Anak ng Tao." 

Unang Himala 

2 Nang ikatlong araw may kasalang ginanap sa 
Cana sa Galilea at ang ina ni Jesus ay kasama 
roon. 2 Si Jesus at ang Kanyang mga alagad 
ay naimbitahan din sa kasalan. 3 Nang maubos na ang 
katas ng ubas sinabi ng ina ni Jesus sa Kanya, "Naubusan 
na ng katas ng ubas." 4 Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ginang, 
anong kinalaman mo sa mga bagay na dapat Kong gawin? 
Di pa dumarating ang hinihintay Kong pagkakataon. 
s Sinabi ng Kanyang ina sa mga nagsisilbi doon, "Gawin 
n'yo ano mang iutos Niya sa inyo." 6 Sa di kalayuan ay may 
anim na tapayang bato na ginagamit sa kinaugaliang 
paglilinis ng mga Judio. Kaya nitong maglaman mula 20 
hanggang 30 galong tubig. 7 Sinabi ni Jesus sa mga 
nagsisilbi, "Punuin n'yo ng tubig ang mga tapayan." at 
pinuno nga nila ang mga ito. 8 Sinabi pa Niya, "Sumalok 
kayo ng kaunti at ipatikim n'yo sa namamahala ng 
handaan." At ginawa nga nila. 9 Nang matikman ng 
namamahala ng handaan ang tubig na naging katas ng 
ubas, tinawag niya ang lalaking bagong kasal upang 
kausapin. Hindi niya alam kung saan ito galing pero alam 
ng mga nagsisilbi kung saan. 10 Sinabi niya, "Kadalasan 
hinahain muna ang masarap na katas ng ubas at 
kinalaunan yung ordinario na lang matapos magsawa ang 
mga bisita sa pag-inom, pero kayo iba, hinanda n'yo pa rin 
'tong masarap na katas ng ubas hanggang ngayon!" 11 Ito 
ang simula ng mga himala na ginawa ni Jesus sa Cana, 


13 


Galilea. Pinahayag Niya ang Kanyang kaluwalhatian sa 
pamamagitan nito at ang Kanyang mga alagad ay mas 
nagtiwala sa Kanya. 

Ang Pagpapahalaga ni Jesus sa Templo 

12 Pagtapos nito ay bumaba Siya patungong 
Capernaum kasama ang Kanyang ina, mga kapatid at mga 
alagad. Nanatili sila roon ng ilang araw lamang. ^ Nang 
papalapit na ang Paskua, umakyat si Jesus sa Jerusalem. 

Pagdating Niya sa templo ay may nakita Siyang mga 
nagtitinda ng baka, tupa at kalapati. Ang iba nama'y 
nakaupo't nagpapalit ng pera. ^ Kaya't gumawa Siya ng 
latigo na gawa sa lubid at silang lahat ay pinagtabuyan 
Niya mula sa templo pati na ang mga tupa at baka, 
ikinalat Niya ang mga perang ginagamit ng mga 
nagpapalit nito at pinagtataob ang kanilang mga lamesa. 
16 Sinabi Niya sa mga nagtitinda ng kalapati, "Ilabas n'yo 
ang mga bagay na 'yan! Huwag n'yong gawing palengke 
ang tahanan ng Aking Ama!" u At naalala ng Kanyang 
mga alagad ang nasusulat tungkol sa Kanya, "Ang 
pagmamahal Ko para sa Iyong tahanan ang siyang 
tumupok sa Akin." 18 Sinagot Siya ng mga Judio, "Anong 
himala ang kaya Mong ipakita sa amin upang patunayan 
na may karapatan Kang gawin ang mga bagay na ito?" 
1C J Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Wasakin n'yo 
itong templo at itatayo Ko 'tong mub sa loob ng tatlong 
araw." 20 "Inabot ng 46 na taon ang pagpapatayo ng 
templong ito at gagawin Mo lang ito ng tatlong araw?" 
Tugon sa Kanya ng mga Judio. 21 Ngunit ang templong 
tinutukoy Niya ay ang Kanyang pisikal na katawan. 
22 Matapos Niyang mabuhay mub naalala ng Kanyang 
mga alagad ang Kanyang sinabi sa kanila at sila'y 


14 



nagtiwala sa sinulat ng mga propeta at sa mga salita na 
sinabi ni Jesus. 


Kilala ni Jesus ang Lahat 

2 3 Habang Siya ay nasa Jerusalem sa Pista ng 
Paskua, maraming tao ang nagtiwala sa Kanyang 
pangalan ng makita nila ang mga himalang Kanyang 
ginagawa. 2 4 Ngunit di ipinagkatiwala ni Jesus ang 
Kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala Niya ng lubusan 
ang lahat ng tao. 2 s Hindi Niya kinailangan na may 
magpakilala sa kanino man, dahil alam Niya ang nasa 
kalooban ng tao. 


Ang Pag-hahari ng Diyos 



May isang Pariseo na ang pangalan ay 
Nieodemo - isa siyang kilalang espiritwal na 
lider ng mga Judio. 2 Isang gabi lumapit siya 
kay Jesus at sinabi, "Rabbi, alam po naming 
Kayo'y isang guro na mula sa Diyos dahil wala pong taong 
makakagawa ng mga himalang Inyong ginagawa maliban 
na sumasakanya po ang Diyos." 3 Sumagot si Jesus at 
sinabi sa kanya, "Sasabihin Ko sa'yo ang totoo, maliban sa 
isilang muli ang isang tao, hindi niya mararanasan ang 
kaharian ng Diyos." 4 Sinabi ni Nieodemo, "Paano po 
isisilang muli ang isang tao kung siya'y may edad na? 
Pwede po ba siyang pumasok muli sa sinapupunan ng 
kanyang ina at maisilang pagkatapos?" 5 Sumagot si Jesus, 
"Sasabihin Ko sa'yo ang totoo, maliban na maisilang ang 
tao mula sa tubig at mula sa Espiritu, hindi siya 
makakapasok sa kaharian ng Diyos. 6 Nagsisilang ng tao 
ang katawang tao, at nagsisilang ng espiritu ang Espiritu. 


15 


Dapat Kang Isilang Muli 


7 Hindi ka dapat magtaka sa sinasabi ko sa'yo, 
"Dapat kayong isilang na muli. 8 Umiihip ang hangin saan 
man nito gusto. Naririnig mo ang huni nito ngunit di mo 
alam kung saan ito nanggagaling o saan ito papunta. 
Ganoon din ang bawat isang isinisilang ng Espiritu." 
9 Sumagot si Nieodemo at sinabi sa Kanya, "Paano po ito 
nangyayari?" 10 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Isa 
kang guro sa Israel at hindi mo alam ang mga bagay na 
ito?" 11 Sasabihin Ko sa 'yo ang totoo, nagtuturo kami ng 
aming naranasan at nagpapatotoo sa aming mga nakita, 
sa kabila nito hindi pa rin n'yo tanggap ang aming patotoo. 
12 Kung nagsabi Ako sa 'yo ng mga bagay patungkol sa 
mundong ito at hindi ka makapaniwala, paano ka pa 
maniniwala kung magbanggit Ako sa 'yo ng mga bagay 
patungkol sa langit? Ki Wala pang nakakaakyat sa langit 
maliban sa Kanya na nagmula sa langit - ang Anak ng Tao 
na nasa langit. J 4 Kung paano itinaas ni Moises ang ahas 
sa ilang, gayun din naman dapat na maitaas ang Anak ng 
Tao, ^ para sinumang magtiwala at sumunod sa Kanya ay 
hindi masawi kundi magkaroon ng buhay na pinagpala at 
walang katapusan. 16 Sa sobrang minahal ng Diyos ang 
buong mundo, kaya't ibinigay Niya ang kaisa-isa Niyang 
Anak upang ang sinumang magtiwala at sumunod sa 
Kanya ay di na masawi kundi magkaroon ng buhay na 
pinagpala at walang katapusan. Dahil di pinadala ng 
Diyos ang kanyang Anak sa daigdig upang hatulan at 
parusahan ang mga makasalanan kundi upang iligtas ang 
lahat sa pamamagitan Niya. 

Magtiwala at Sumunod 

18 Ang sinumang nagtitiwala at sumusunod sa 

Kanya ay di na hahatulang maparusahan, ngunit ang 

16 



sinumang di nagtitiwala at sumusunod ay hinatulan nang 
maparusahan dahil hindi siya nanalig sa pangalan ng 
kaisa-isang Anak ng Diyos. ^ At ito ang dahilan ng 
sentensiyang kaparusahan: Ang Liwanag ay dumating sa 
daigdig, ngunit minahal ng tao ang kadiliman kaysa 
kaliwanagan dahil masama ang kanilang gawa. 20 Dahil 
bawat isang gumagawa ng masama ay namumuhi sa 
liwanag at hindi siya lalapit sa liwanag sa takot na 
mabulgar ang kanyang ginagawa. 21 Ngunit ang 
namumuhay sa katotohanan ay pumupunta sa liwanag 
upang makita ng lahat ang kanyang mga ginagawa, at 
ipamalita na ito'y ginawa sa tulong ng Diyos." 22 Pagtapos 
nito, si Jesus at ang Kanyang mga alagad ay pumunta sa 
bayan ng Judea kung saan nanatili Siya ng ilang panahon 
at naglubog ng mga tagsunod sa tubig. 2 3 Naglulubog din 
si Juan sa tubig sa Aenon malapit sa Salim, dahil matubig 
doon. Pinuntahan siya ng mga tao doon at nagpalubog sa 
tubig. 2 4 Hindi pa nakakulong si Juan ng mga panahong 
ito. 


Pagsikat ni Jesus at Pagkalaos ni Juan 

2 s At nagkaroon ng debate sa pagitan ng mga 
alagad ni Juan at ng ilang mga Judio tungkol sa usapin ng 
tradisyon sa paglilinis. 26 Lumapit sila kay Juan at sinabi, 
"Rabbi, yung Lalaking nakasama n'yo po sa kabilang 
ibayo ng Jordan - na inyong ipinatotoo - ngayon, Siya na 
po ay naglulubog sa tubig at ang lahat po'y nagpupunta na 
sa Kanya." 2 ? Sumagot si Juan at sinabi, "Walang 
tatanggapin ang sinuman kundi ito ipagkaloob sa kanya 
mula sa langit. 28 Kayo mismo ang makapagpapatunay na 
sinabi ko, 'Hindi ako ang hinirang ng Diyos na Hari't 
Tagapagligtas ngunit ako'y pinadala bago Siya.' 2 9 Ang 
babaing ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang 


17 



kaibigan at katulong ng lalaking ikakasal ay nagiintay at 
handang sundin ano mang sabihin ng lalaking ikakasal - 
siya'y masayang-masaya madinig lang ang tinig ng 
lalaking ikakasal. Kaya't kumpleto na ang saya na 
mayroon ako ngayon. 30 Kailangan Niyang sumikat at 
maging dakila; dapat naman akong malaos at mawala sa 
eksena. 31 Siya na nanggaling sa itaas ay dakila sa lahat. 
Siya na nagmula sa lupa ay taga lupa at nagsasalita gaya 
ng mga taga lupa. Ngunit ang nagmula sa langit ay dakila 
sa lahat. 32 Nagpapatotoo Siya sa Kanyang nakita at 
narinig, ngunit walang naniniwala sa Kanyang 
testimoniya. 33 Ngunit ang sinumang tumanggap ng 
Kanyang testimoniya ay nagpatunay na tapat ang Diyos. 

34 Dahil ang padala ng Diyos ay nagsasalita ng mga 
salitang galing sa Diyos, anupat walang hangganan ang 
biyaya ng Espiritung ibinibigay ng Diyos sa Kanya. 

35 Minamahal ng Ama ang Anak at ipinagkaloob sa 
Kanyang mga kamay ang lahat ng bagay. 36 Ang 
nagtitiwala at sumusunod sa Anak ay may buhay na 
pinagpala at walang katapusan, ngunit ang sinumang 
hindi nagtitiwala at sumusunod sa Anak ay di 
makakaranas ng buhay na pinagpala dahil ang galit ng 
Diyos ay nananatili sa kanya. 

Si Jesus at ang Samaritana 

4 Nang malaman ng Panginoon na nabalitaan ng 
mga Pariseo na dumarami ang tagasunod ni Jesus 
at mga taong inilulubog Niya sa tubig kaysa kay 
Juan, 2 (bagamat hindi Siya ang naglulubog sa tubig 
kundi ang Kanyang mga alagad,) 3 umalis Siya mula sa 
Judea at pumunta sa Galilea. 4 Kinailangan Niyang 
dumaan sa Samaria. 5 At Siya'y nakarating sa lungsod ng 
Siear sa Samaria, malapit sa bahagi ng lupaing binigay ni 

18 


Jacob kay Jose na kanyang anak. 6 Sa lugar na iyon 
matatagpuan ang balon ni Jacob. Nang mapagod si Jesus 
sa paglalakbay, umupo Siya sa balon at magtatanghaliang 
tapat na nang oras na iyon. ? Samantala may isang 
Samaritanang lumapit upang mag-igib ng tubig. Sinabi sa 
kanya ni Jesus, "Bigyan mo nga Ako ng maiinom." 8 (Ang 
Kanyang mga alagad ay pumunta kasi sa lungsod para 
bumili ng pagkain.) 

Jesus: Ang Tubig na Nagbibigay ng Buhay 

9 Sinagot Siya ng Samaritana, "Paanong nangyari 
na Ikaw na Judio ay humihingi sa akin na Samaraitana ng 
tubig?" (Sapagkat hindi nakikisalamuha ang mga Judio sa 
mga Samaritano.) 10 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, 
"Kung alam mo lang ang bigay ng Diyos at kung Sino ang 
nagsabi sa'yo, "Bigyan mo nga Ako ng maiinom," baka 
ikaw pa ang humingi sa Kanya at Siya pa ang magbigay 
sa'yo ng tubig na nagbibigay-buhay. 11 Sinabi sa Kanya ng 
babae, "Ginoo, wala po Kayong pansalok at ang balon ay 
malalim. Saan po Ninyo kukunin iyang tubig na 
nagbibigay-buhay?" 12 Mas dakila pa ba Kayo kaysa sa 
aming amang si Jacob na nagbigay sa amin nitong balon 
at siya ring uminom mula rito kasama ng kanyang mga 
anak, at kanyang kawan? Sumagot si Jesus at sinabi sa 
kanya, "Sinumang umiinom galing sa tubig na ito ay 
muling mauuhaw, h ngunit ang sinumang umiinom 
galing sa tubig na Aking ibibigay sa kanya ay di kailanman 
mauuhaw. At ang tubig na ibibigay Ko sa kanya ay 
magiging balon ng tubig sa kanyang kalooban na 
magsisilbing bukal ng buhay na pinagpala at walang 
katapusan. ^ Sinabi ng babae sa Kanya, "Ginoo, ibigay 
N'yo po sa akin itong tubig na ito para di nako mauhaw at 
pumunta pa dito upang mag-igib." 16 Sinabi Niya sa babae, 


19 



"Umuwi ka, tawagin mo ang iyong asawa, at bumalik ka 
pagtapos." ^ Sumagot ang babae at sinabi, "Wala po 
akong asawa," Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang sinabi 
mong wala kang asawa, 18 dahil nagkaroon ka na ng 
limang asawa at ang lalaking kinakasama mo ngayon ay 
hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. 

Ang Tunay na Pagsamba: Sa Espiritu at 
Katotohanan 

'9 Sinabi sa Kanya ng babae, "Ginoo, sa tingin ko'y 
isa Kayong propeta! 20 Ang aming mga ninuno'y 
sumamba sa bundok na ito pero sinasabi n'yo na ang lugar 
na dapat sambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. 21 Sinabi 
ni Jesus sa kanya, "Maniwala ka sa Akin, Ginang, darating 
ang panahon, di n'yo na sasambahin ang Ama sa bundok 
na ito o sa Jerusalem. 22 Sumasamba kayo sa di ninyo 
kilala; kilala namin ang aming sinasamba dahil ang 
kaligtasan ay nagmula sa mga Judio. 2 3 Ngunit darating 
ang oras, at ngayon na'yon, na ang mga totoong 
sumasamba ay sasambahin ang Ama sa espiritu at 
katotohanan - dahil naghahanap ang Ama ng ganitong 
paraan ng pagsamba sa Kanya. 2 4 Ang Diyos ay Espiritu at 
ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Kanya sa 
espiritu at katotohanan." 2 s Sinabi ng babae sa Kanya, 
"Alam ko na ang Mesias (ang tinatawag na Kristo - Ang 
hinirang ng Diyos na Hari't Tagapagligtas) ay darating. 
Ituturo Niya sa atin ang lahat ng bagay sa Kanyang 
pagdating." 26 Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako na 
nagsasalita sa 'yo ang Siya mong tinutukoy." 2 ? Sa 
sandaling iyon ay dumating ang mga alagad Niya at 
nagtaka nang makita nilang nakikipag-usap Siya sa 
babaing iyon. Pero walang nagsabi, "Ano po ba ang 
hinahanap N'yo?" o "Bakit po Kayo nakikipag-usap sa 


20 



kanya?" 28 Pagtapos, iniwan ng babae ang kanyang 
lalagyan ng tubig, pumasok sa lungsod at sinabi sa mga 
tao doon, 2 9 "Halikayo, kilalanin n'yo 'tong Lalaking 
nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa Ko! Ito na kaya ang 
hinirang ng Diyos na Hari't Tagapagligtas?" 30 Kaya't 
lumabas sila sa lungsod at pumunta sa Kanya. 

Ang Mundo ay Handa na sa Anihan 

3 1 Samantala, nakiusap ang Kanyang mga alagad sa 
Kanya at sinabi, "Guro, kain na po!" 3 2 Ngunit sinabi Niya, 
"May pagkain Akong hindi n'yo alam." 33 Kaya't 
nagtanungan ang mga alagad sa isa't isa, "May nagdala ba 
ng pagkain sa Kanya?" 34 Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang 
pagkain Ko'y gawin ang kagustuhan Niya na nagpadala sa 
Akin at tapusin ang Kanyang trabaho." 35 Di ba sinasabi 
n'yo, "Apat na buwan pa bago mag-anihan?" Sinasabi ko 
sa inyo, buksan n'yo ang inyong mga mata at pagmasdan 
ang mga bukid - hinog na ang mga ito at pwede nang 
anihin. 36 siya na gumagapas ay tumatanggap ng sweldo, 
at nagtitipon ng bunga ng buhay na pinagpala at walang 
katapusan upang ang nagtatanim at gumagapas ay 
magkasamang magdiwang. 37 Kaya totoo ang kasabihan, 
'Iba ang nagtatanim at iba ang gumagapas.' 38 Pinahayo 
ko kayo upang gapasin ang hindi ninyo pinagpaguran. Iba 
ang nagpagod at kayo ang magtutuloy ng kanilang mga 
ginawa." 

Sinabi Niya ang Lahat Kong Ginawa! 

39 Maraming Samaritano sa lungsod na iyon ang 
nagtiwala at sumunod sa Kanya dahil sa patotoo ng babae, 
"Sinabi Niya sa akin ang lahat ng ginawa Ko!" 4« Kaya 
nang puntahan Siya ng mga Samaritano, nakiusap silang 
manatili muna Siya kasama nila, at nanatili nga Siya roon 


21 



ng dalawang araw. 41 Dahil sa Kanyang mga salita marami 
pang taga doon ang nagtiwala at naging tagasunod Niya. 
4 2 Sinabi nila sa babae, "Ngayon, hindi lang kami 
naniniwala dahil sa sinabi mo; dahil Siya mismo ay 
narinig na namin at naunawaan na Siya ang hinirang ng 
Diyos na Hari't Tagapagligtas - ang Tagapagligtas ng 
buong mundo. 

Gumaling ang May Sakit Dahil sa Salita ni Jesus 

43 Pagtapos ng dalawang araw ay umalis Siya doon 
at pumunta sa Galilea. 44 (Dahil sinabi na ni Jesus na ang 
isang propeta ay walang karangalang tinatanggap sa 
kanyang sariling lalawigan.) 45 Pagdating Niya sa Galilea, 
masaya Siyang pinaunlakan ng mga taga-Galilea dahil 
nakita nila ang lahat ng Kanyang ginawa sa Jerusalem sa 
pista, nagpunta din kasi sila sa pista. 46 Muli pang 
nagpunta si Jesus sa Cana ng Galilea kung saan ginawa 
Niyang katas ng ubas ang tubig. Doo'y may isang opisyal 
ng gobyerno na ang anak na lalake sa Capernaum ay may 
karamdaman. 47 Nang marinig niya ang pagdating ni 
Jesus sa Galilea mula sa Judea, nagpunta siya sa Kanya at 
nakiusap na Siya'y bumaba at pagalingin ang kanyang 
anak na lalake dahil nagaagaw-buhay na ito. 4 « Sinabi ni 
Jesus sa kanya, Mabbang makakita kayo ng mga himala 
at kamangha-manghang gawa hindi kayo magtitiwala at 
susunod." 49 Sinabi ng opisyal sa Kanya, "Panginoon, baba 
na po tayo bago pa mamatay ang anak ko!" 5 « Sinabi sa 
kanya ni Jesus, "Umuwi ka na. Buhay ang anak mo." 
Nagtiwala at sumunod ang lalake sa sinabi ni Jesus sa 
kanya at umalis. 51 Habang nasa daan, sinalubong siya ng 
kanyang mga kasambahay at sinabi sa kanya, "Buhay na 
buhay po ang anak n'yo!" 52 Nang tinanong niya kung 
anong oras nagsimulang gumabng ang kanyang anak, 


22 



sinabi nila sa kanya, "Nawala po ang lagnat niya kahapon 
ng ala-una." 53 Kaya't natukoy ng ama na iyon ang oras na 
sinabi ni Jesus sa kanya, "Buhay ang anak mo." Dahil 
dito'y lalo pa siyang nagtiwala't sumunod pati na ang 
kanyang buong pamilya. 54 Ito ang pangalawang himala 
na ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling Niya sa Judea. 

Pinalakad ni Jesus ang 38 taong Lumpo 


5 Pagtapos nito, si Jesus ay umakyat sa Jerusalem 
para sa isang pista ng mga Judio. 2 May isang 
malaking paliguan sa Jerusalem malapit sa 
Bilihan ng mga Tupa, o Bethesda sa wikang 
Hebreo. Napapaligiran ito ng limang posteng may 
bubungan. 3 Dito nakaratay ang napakaraming taong may 
kapansanan, mga bulag, mga pilay at mga lumpo. 
Naghihintay silang lahat sa paggalaw ng tubig, 4 dahil may 
anghel na bumababa sa paliguan sa takdang panahon 
upang galawin ang tubig. Ang sinumang maunang 
lumusong pagtapos galawin ang tubig ay gumagaling sa 
anumang karamdaman nito. s May isang mama doon na 
38 taon nang baldado. 6 Nang makita siya ni Jesus na 
nakaratay doon at napagalamang matagal na siyang nasa 
ganitong kalagayan, kinausap Niya ito, "Nais mo bang 
gumaling?" 7 Sinagot Siya ng lumpo, "Ginoo, wala po 
akong katulong na maglagay sa akin sa paliguan pagka 
ginalaw na po ang tubig. Papalapit palang ako, may 
nauuna na po sa akin agad pumunta doon." 8 Sinabi ni 
Jesus sa kanya, "Bumangon ka; buhatin mo ang iyong 
banig at maglakad ka." 9 Biglang gumaling ang lalake; 
binuhat ang kanyang banig at naglakad. Nangyari ito sa 
araw ng Pamamahinga, 10 kaya't sinabi ng mga pinunong 
Judio sa mamang pinagaling, "Araw ng Pamamahinga 
ngayon; bawal kang magbitbit ng banig!" 11 Sinagot niya 


23 


sila, "Ang Lalaking nagpagaling po sa akin ang nagsabi po 
sa aking, 'Buhatin mo ang iyong banig at maglakad.' 
12 Kaya't tinanong nila, "Sino ba 'tong taong nagsabi sa 'yo, 
'Buhatin mo ang iyong banig at maglakad?' *3 Hindi 
nakilala ng pinagaling kung sino 'yon, dahil mabilis na 
nakapuslit si Jesus sa gitna ng mga taong nandoon. 

Inusig si Jesus Dahil Nagpagaling Siya sa Araiv ng 
Pamamahinga 

J 4 Kinalaunan, natagpuan siya ni Jesus sa loob ng 
templo at sinabi sa kanya, "Kita mo, magaling kana. 
Tumigil ka na sa pagkakasala kundi baka may mas 
malalang mangyari pa sa iyo!" Umalis ang lalake at 
sinabi sa mga pinunong Judio na si Jesus ang nagpagaling 
sa kanya. 16 Dahil ginagawa ni Jesus ang mga bagay na ito 
sa araw ng Pamamahinga, inusig Siya ng mga pinunong 
Judio at naghanap sila ng paraan na patayin Siya . 17 Pero 
sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang Aking Ama ay patuloy na 
gumagawa hanggang sa araw na ito kaya Ako din ay dapat 
na gumawa. 18 Dahil sa bagay na ito lalong tumindi ang 
hangarin ng mga pinunong Judio na patayin Siya; sa isip 
nila hindi lang Siya lumalabag sa araw ng Pamamahinga, 
tinatawag pa Niyang Ama ang Diyos, samakatuwid, 
itinuturing Niya ang Kanyang sarili na kapantay ng Diyos! 

Ginagawa lang ni Jesus ang Gawain ng Ama 

1C J Kaya't sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, 
"Sasabihin ko sa inyo ang totoo, walang magagawa ang 
Anak sa Kanyang sarili lamang; magagawa Niya lang ang 
nakikita Niyang ginagawa ng Ama, dahil ano mang 
ginagawa Niya, ang mga ito ay ginagawa din ng Anak. 
20 Dahil mahal ng Ama ang Anak, at pinapakita sa Kanya 
ang lahat ng Kanyang ginagawa. Ipapakita pa Niya ang 


24 



mga bagay na higit pang dakila kaysa sa mga ito para 
mamangha kayo. 21 Dahil kung paano ang Ama ay 
nagbabangon at nagbibigay buhay sa mga patay, gayon 
din naman ang Anak ay nagbibigay-buhay sa sinumang 
maibigan Niya. 22 Hindi na kasi humahatol kanino man 
ang Ama, kundi ipinagkatiwala na Niya ang lahat ng 
paghahatol sa Anak, 2 3 upang ang lahat ng tao ay igalang 
ang Anak habang ginagalang nila ang Ama. Ang hindi 
gumagalang sa Anak ay di gumagalang sa Ama na 
nagpadala sa Kanya. 

Mabubuhay ang mga Patay 

2 4 Sasabihin ko sa Inyo ang totoo, sinumang 
ipinapamuhay ang Aking salita, nagtitiwala at 
sumusunod sa Kanya na nagpadala sa Akin ay may buhay 
na pinagpala't walang katapusan. Hindi na siya 
hahatulang maparusahan dahil nakatawid na siya mula sa 
kamatayan patungo sa buhay na pinagpala. 2 s Sasabihin 
ko sa inyo ang totoo, darating ang oras at ngayon na 'yon, 
na ang mga patay ay maririnig ang tinig ng Anak ng Diyos 
at ang mga nanalig sa kanilang napakinggan ay 
mabubuhay . 26 Dahil kung paano ang Ama ay may buhay 
na nanggagaling sa Kanyang sarili, gayon din naman 
minarapat Niya na ang Anak ay magkaroon ng buhay na 
nanggagaling sa Kanyang sarili, 2 ? at binigyan din Siya ng 
kapangyarihang humatol dahil Siya ang Anak ng Tao. 
28 Huwag kayong mamangha sa bagay na ito sapagkat 
darating ang panahon na lahat ng mga nasa libingan ay 
maririnig ang Kanyang tinig 2 9 at magsisilabasan - ang 
mga gumawa ng mabuti ay muling babangon upang 
tanggapin ang buhay na pinagpala at ang mga gumawa ng 
masama ay muling babangon upang parusahan. 


25 



Ang Patotoo ni Jesus 


3 ° Wala Akong magagawa sa Aking sarili lamang; 
humahatol Ako ayon sa Aking naririnig, at ang Aking 
paghatol ay matuwid, dahil hindi Ko hangad na gawin ang 
kagustuhan Ko kundi ang kagustuhan ng Ama na 
nagpadala sa Akin. 31 Kung Ako'y nagpapatotoo sa Aking 
sarili, ang patotoo Ko ay hindi totoo. 32 May isang 
nagpapatotoo para sa Akin at alam ko na ang kanyang 
ebidensyang inilalahad patungkol sa Akin ay may 
katotohanan. 33 Nagpadala kayo ng mga mensahero kay 
Juan at nilahad niya sa inyo ang katotohanan. 34 Hindi 
dahil sa tumatanggap Ako ng testimoniya galing sa tao, 
kundi sinasabi Ko ang mga bagay na ito para maligtas 
kayo. 35 Siya noon ang nagaapoy at nagliliwanag na 
lampara. Nagustuhan n'yo sa maigsing panahon ang 
kasiyahang binibigay ng kanyang liwanag. 

Bakit Hindi Tumanggap ang Ilan kay Jesus 

3 6 Pero may patotoo Akong mas matindi pa kaysa 
kay Juan. Dahil ang mismong gawain na ibinigay sa Akin 
ng Ama para tapusin, at siya Kong ginagawa, ang 
nagpapatotoo para sa Akin na pinadala Ako ng Ama. 

37 Ang Ama na nagpadala sa Akin ang Siya mismong 
nagpapatotoo patungkol sa Akin. Hindi nyo pa narinig 
ang Kanyang tinig ni minsan, o nakita ang Kanyang itsura, 

3 8 o ang Kanyang salita ay nanatili sa inyo, dahil hindi 
kayo nagtitiwala at sumusunod sa ipinadala Niya. 39 Pag- 
aaralan nyo ng maigi ang sinulat ng mga propeta dahil sa 
tingin nyo sa pamamagitan ng mga ito'y magkakaroon 
kayo ng buhay na pinagpala at walang katapusan. Pero 
sila pa nga ang mga nagpapatotoo tungkol sa Akin. 40 Sa 
kabila nito'y ayaw nyo pa ring lumapit sa Akin para 

magkaroon kayo ng buhay na pinagpala. 41 Hindi Ko 

26 



tinatanggap ang karangalang nanggagaling sa tao, 
4 2 ngunit kilala Ko kayo. Alam Ko, na sa inyong mga puso, 
wala kayong pag-ibig sa Diyos. 43 Naparito Ako dala ang 
kaisipan, hangarin at plano ng Aking Ama ngunit hindi 
n'yo Ako tinanggap; ngunit kung may sinumang pumarito 
na may pansariling kaisipan, hangarin at plano, siya ay 
tatanggapin n’yo. 44 Paano kayo magtitiwala at susunod, 
kung kayo'y tumatanggap ng parangal sa isa't isa, at hindi 
n'yo pinagsisikapan ang karangalang nagmumula sa 
Diyos? 45 Huwag nyong isipin na aakusahan ko kayo sa 
harap ng Ama. Ang mag-aakusa laban sa inyo ay si Moises, 
kung saan kayo umaasa. 4f> Dahil kung nagtiwala kayo at 
sumunod kay Moises, disin sana'y nagtiwala din kayo at 
sumunod sa Akin, dahil nagsulat siya patungkol sa Akin. 
47 Pero kung hindi kayo nagtitiwala at sumusunod sa 
kanyang sinulat, paano kayo magtitiwala at susunod sa 
Aking mga salita? 

Nagpakain si Jesus ng humigit sa 5,000 tao gamit 
ang 5 tinapay at 2 isda 

6 Pagtapos ng mga bagay na ito, tumawid si Jesus 
sa kabilang ibayo ng karagatan ng Galilea (o 
Dagat ng Tiberias), 2 at dumagsa ang 
napakaraming tao kung saan Siya nandoon, 
dahil nakita nila ang mga himalang ginawa Niya sa mga 
may sakit. 3 Kaya't umakyat si Jesus sa isang bundok at 
naupo kasama ang kanyang mga alagad. 4 Ilang araw na 
lang ay Pista na ng Paskua ng mga Judio. 
s Pagtingin ni Jesus sa malayo nakita Niya ang 
napakaraming tao papalapit sa Kanya, kaya't sinabi Niya 
kay Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay para makakain 
ang mga taong ito?" 6 Tinanong Niya ito para lang subukin 
siya dahil alam na Niya ang dapat niyang gawin. 7 Sinagot 


27 


Siya ni Felipe, "200 denaryong halagang tinapay ay di 
kakasya sa kanila para ang bawat isa'y makatikim lang ng 
kahit kapiranggot!" 8 Nagsalita sa Kanya ang isa sa 
Kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon 
Pedro, 9 "May isang binatilyo dito na may dalang limang 
sebadang pandesal at dalawang maliliit na piniritong isda, 
pero paano ang mga iyan pagkakasyahin sa ganito 
karaming tao?" 10 Sinabi ni Jesus, "Paupuin n'yo ang mga 
tao." Maraming damo sa lugar na iyon, kaya't umupo ang 
mga kalalakihan, ang kanilang bilang ay aabot sa bmang 
libo. 

Tumanggi si Jesus na Gawin Siyang Hari ng Israel 

11 Kinuha ni Jesus ang mga pandesal at pagkatapos 
magpasalamat, ipinamahagi Niya sa mga alagad, at ang 
mga alagad sa mga nakaupo. Ganoon din ang ginawa sa 
mga isda, at kumuha sila hangga't gusto nila. 12 Nang 
mabusog na silang lahat, sinabi Niya sa Kanyang mga 
alagad, "Tipunin n'yo ang mga pira-pirasong bahaging 
natira para walang masayang." J 3 Tinipon nga nila at 
pinagsama-sama ang mga ito at nakapuno sila ng 12 
bayong ng mga pinagpira-pirasong bahagi mula sabmang 
sebadang pandesal, na sumobrang tira ng mga kumain. 
J 4 Matapos makita ng mga taong ito ang himalang ginawa 
ni Jesus, sinabi nila, "Ito na ang totoong Propeta na 
parating sa daigdig." '5 Nang mabatid ni Jesus na lalapit 
sila upang puwersahan Siyang kunin para gawing hari, 
umalis Siyang muli at mag-isang pumunta sa isang 
bundok. 


Naglakad si Jesus sa Gitna ng Dagat 

16 Kinagabihan, bumaba sa dagat ang Kanyang mga 
alagad, ^ at sumakay sa isang bangka at naglayag sa dagat 


28 



papuntang Capernaum. Madilim na nang mga oras na 
iyon at hindi pa nila kasama si Jesus . 18 Tumaas ang mga 
alon dahil sa pag-ihip ng malakas na hangin. ^ Nang 
makapagsagwan sila ng mga tatlo hanggang tatlo't 
kalahating milya, nakita nila si Jesus na naglalakad sa 
ibabaw ng dagat at papalapit sa bangka; At kinilabutan 
sila. 20 Pero sinabi Niya sakanila, "Ako ito; huwag kayong 
matakot." 21 Kaya't malugod nila Siyang pinasakay sa 
bangka, at agad nilang narating ang pampang kung saan 
sila papunta. 

Ang Maling Dahilan ng Paglapit kay Jesus 

22 Sumunod na araw, nang makita ng mga taong 
nanatili sa kabilang pampang na walang ibang bangka 
roon mabban sa sinakyan ng mga alagad at hindi sumama 
si Jesus sa Kanyang mga alagad sa bangka, kundi ay sila- 
sila lang ang umalis, 2 3 (Samantala, may nagdatingang 
mga bangka mula sa Tiberias malapit sa lugar kung saan 
kumain ang mga tao ng tinapay matapos pasalamatan ng 
Panginoon.) 2 4 Kaya't nang makita ng mga tao na wala 
doon si Jesus ni ang Kanyang mga alagad, sumakay sila 
ng bangka at pumunta ng Capernaum para hanapin si 
Jesus. 2 5 Nang matagpuan nila Siya sa kabilang ibayo ng 
dagat nagtanong sila, "Rabi, kailan pa kayo nandito?" 
26 Sinagot sila ni Jesus at sinabi, "Sasabihin ko sa inyo ang 
totoo, hinahanap n'yo Ako di dahil nakita n'yo ang mga 
himala, kundi dahil nakakain kayo ng mga pandesal at 
nabusog. 2 ? Huwag kayong magpagod para sa pagkaing 
nasisira kundi para sa pagkaing tumatagal hanggang sa 
walang katapusang buhay na pinagpala na ibibigay sa 
inyo ng Anak ng Tao, dahil Siya ang inatasan ng Ama. 
28 Kaya't sinabi nila sa Kanya, "Ano pong mga gawaing 
mula sa Diyos ang pagsisikapan po naming gawin? 


29 



2 9 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Ganito ang 
pinagagawa ng Diyos: magtiwala at sumunod kayo sa 
Kanyang ipinadala." 30 Kaya't tinanong nila Siya, "Anong 
himala ang ipapakita Mo na pag nakita namin ay 
magtiwala kami't sumunod Sa'yo? Ano'ng gagawin Mo? 
3 1 Kumain ng manna ang aming mga ninuno sa ilang gaya 
ng nasusulat, "Nagbigay Siya ng pagkaing mula sa langit 
upang sila'y makakain." 32 Sinabi ni Jesus sa kanila, 
"Sasabihin Ko sa inyo ang totoo, hindi si Moises ang 
nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang 
Aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng totoong pagkain 
mula sa langit. 33 Dahil ang pagkain ng Diyos ay ang 
Siyang bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay na 
pinagpala sa lahat ng tao." 34 Sinabi nila sa Kanya, 
"Panginoon, lagi N'yo po sa aming ibigay ang pagkaing 
ito." 35 Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang pagkaing 
nagbibigay ng buhay na pinagpala. Ang siyang lumalapit 
sa Akin ay di na kailanman magugutom, at ang siyang 
nagtitiwala at sumusunod sa Akin ay di na kailanman 
mauuhaw. 

Hindi itataboy ni Jesus ang lumalapit sa Kanya 

36 Ngunit gaya ng sinabi Ko sa inyo, nakilala n’yo 
na ‘Ko ngunit di pa rin kayo nagtiwala at sumunod. 

37 Lahat ng binibigay ng Ama sa Akin ay lalapit sa Akin, at 
ang siyang lumalapit sa Akin ay di Ko kailanman itataboy. 

3 8 Dahil Ako'y bumaba mula sa langit di para gawin ang 
Aking sariling kagustuhan kundi ang kagustuhan Niya na 
nagpadala sa Akin. 39 At ito ang kagustuhan ng Ama na 
nagpadala sa Akin, na wala Akong mawala sa lahat ng 
pinagkaloob Niya sa Akin, kundi sila'y ibangon muli sa 
huling araw. 40 Dahil ang kagustuhan ng Ama ay ang 
bawat isang tumingin sa Anak, magtiwala at sumunod sa 


30 



Kanya ay magkaroon ng buhay na pinagpala at walang 
katapusan, at ibabangon Ko siyang muli sa huling araw." 
4 1 Kaya't nagbulung-bulungan ang mga Judio laban sa 
Kanya dahil sinabi Niya, "Ako ang pagkaing nagmula sa 
langit." 

Ang Ama ang Naglalapit sa mga Tao kay Jesus 

4 2 Sinabi nila, "Hindi ba ito ang Jesus na anak ni 
Jose, na ang ama't ina'y kilala natin? Kaya't paano Niya 
sasabihin, 'Bumaba Ako mula sa langit?"' 43 Kaya't 
sumagot ni Jesus at sinabi sa kanila."Huwag na kayong 
magbulung-bulungan sa isa't isa," 44 "Walang 
makakalapit sa Akin malibang akayin siya ng Ama na 
nagpadala sa Akin, at ibabangon Ko siyang muli sa huling 
araw. 45 Nasusulat sa aklat ng mga Propeta: 'Lahat sila'y 
tuturuan ng Diyos.' Kaya't bawat taong nakapakinig at 
natuto sa Ama ay lumalapit sa Akin. 4& Di sa may nakakita 
na sa Ama, maliban sa Kanya na mula sa Diyos; nakita na 
Niya ang Ama. 47 Sasabihin ko sa inyo ang totoo, Ang 
siyang nagtitiwala at sumusunod sa Akin ay may buhay na 
pinagpala at walang katapusan. 

Si Jesus ang Pagkain ng Buhay 

4 8 Ako iyong pagkaing nagbibigay ng buhay na 
pinagpala. 49 Ang inyong mga ninuno'y kumain ng manna 
sa ilang at namatay sila. 5« ito ang pagkaing bumaba mula 
sa langit, na pag kinain nino man ay di na siya 
mamamatay. 81 Ako ang buhay na pagkaing bumaba mula 
salangit. Kung sinuman ang kakain ng pagkaing ito, siya'y 
mabubuhay na pinagpapala magpakailanman. Ang 
pagkaing ito'y ang Aking laman na ibibigay ko para ang 
lahat ng tao'y magkaroon ng buhay na pinagpala." 
82 Kaya't ang mga Judio'y nagsimulang magtalu-talo sa 


31 



isa't isa at sinabi, "Paano ibibigay ng lalaking ito ang 
Kanyang laman sa atin para makain?" 53 Sinabi ni Jesus 
sa kanila, "Sasabihin Ko sa inyo ang totoo, maliban sa 
kainin n'yo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang 
Kanyang dugo, wala kayong buhay na pinagpala sa inyong 
mga puso. 54 Sinumang kumakain ng Aking laman at 
umiinom ng Aking dugo ay may buhay na pinagpala at 
walang katapusan, at ibabangon Ko siyang muli sa huling 
araw. 55 Dahil ang Aking laman ay tunay na pagkain at ang 
Aking dugo ay tunay na inumin. 56 Ang siyang kumakain 
ng Aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan 
sa Akin at Ako naman sa kanya. 5 7 Kung paanong Ako'y 
pinadala ng Amang buhay, at Ako'y nabubuhay dahil sa 
Ama, gayun din naman ang siyang kumakain sa Akin ay 
mabubuhay dahil sa Akin. 58 ito ang pagkaing bumaba 
mula sa langit. Hindi tulad sa pagkain ng manna ng 
inyong mga ninuno na namatay, ngunit ang siyang 
kumakain ng pagkaing ito’y mabubuhay 
magpakailanman." 59 Sinabi Niya ang mga bagay na ito sa 
loob ng simbahan habang Siya'y nagtuturo sa Capernaum. 

Tumiwalag ang Maraming Alagad ni Jesus 

60 Kaya't marami sa Kanyang mga alagad ang 
nagsabi matapos mapakinggan ito, "Ang hirap ng 
katuruan na 'to! Sino ang kayang tumanggap nyan?" 
61 Nang malaman ni Jesus mula sa Kanyang kalooban na 
ang Kanyang mga alagad ay nagbubulong-bulungan 
patungkol dito, sinabi Niya sa kanila, "Nawalan ba kayo 
ng tiwala dahil dito? 62 Paano kung makita n'yo ang Anak 
ng Tao na umaakyat sa kalangitan kung nasaan Siya 
noong una! 6 s Ang Espiritu ang bumubuhay sa patay; 
hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi 
Ko sa inyo ay mula sa Espiritu na nagbibigay-buhay. 


32 



6 4 Ngunit may ilan sa inyo na hindi nagtitiwala at 
sumusunod." Dahil kilala ni Jesus sa simula pa lang kung 
sino sa kanila ang hindi nagtitiwala at sumusunod at kung 
sino ang magtataksil sa Kanya. 66 Sinabi pa Niya, "Kaya't 
sinabi ko sa inyo na walang makakalapit sa Akin malibang 
bigyan siya ng kakayahan ng Ama." 66 Magmula noon 
marami sa Kanyang mga alagad ang nagsialisan at di na 
sumunod sa Kanya. 6 ? Kaya't sinabi ni Jesus sa 
labindalawa, "Aalis din ba kayo?" 68 Sinagot Siya ni Simon 
Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami susunod? Nasa 
Inyo ang salita na nagbibigay ng buhay na pinagpala at 
walang katapusan. 6 9 Kumbinsido at sigurado kami na 
Kayo po ang hinirang ng Diyos na Hari't Tagapagligtas, 
ang Anak ng buhay na Diyos." 70 Sinagot sila ni Jesus, 
"Hindi ba't pinili Ko kayong labindalawa? Ngunit ang isa 
sa inyo ay si Satanas!" 71 Si Judas Iseariote na anak ni 
Simon ang Kanyang tinutukoy. Siya ang magtataksil sa 
Kanya bagamat isa ito sa labindalawa. 

Walang Tiwala Ang Mga Kapatid ni Jesus sa Kanya 

7 Pagtapos ng mga bagay na ito, lumakad si 
Jesus sa Galilea dahil gusto Niyang lumayo sa 
Judea kung saan gumagawa ang mga pinunong 
Judio ng paraan upang patayin Siya. 2 Nang 
papalapit na ang Pista ng Tolda ng mga Judio, 3 Sinabi ng 
mga kapatid ni Jesus sa Kanya, "Kailangan ka nang 
umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong 
mga alagad ang himalang ginagawa Mo. 4 Dahil walang 
tao na nais maging sikat ang gumagawa ng mga bagay ng 
lihim. Dahil ginagawa mo ang mga bagay na ito, 
magpakita ka sa buong mundo." 6 Kahit ang Kanyang 
mga sariling kapatid ay hindi nagtititwala at sumusunod 
sa Kanya. 6 Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang tamang 


33 


oras para sa Akin ay hindi pa dumadating, para sa inyo 
kahit anung oras ay puwede. 7 Hindi kayang mamuhi ng 
mundo sa inyo, ngunit namumuhi ito sa Akin dahil 
pinapatotoo Ko na ang mga gawa nito ay masama. 
8 Pumunta na kayo sa Pista. Hindi pa Ako aakyat papunta 
sa Pista dahil hindi pa dumating ang tamang panahon 
para sa Akin." 9 Matapos Niyang sabihin sa kanila ang 
mga salitang ito, nanatili pa Siya sa Galilea. 

Nagpunta si Jesus sa Pista sa Kabila ng Pananakot 

ng mga Judio 

10 Ngunit pagtapos makaalis ng Kanyang mga 
kapatid papunta ng Pista, pumunta na rin Siya pero 
walang sinumang nakaalam nito. 11 Kaya't ng Pista na ay 
hinanap Siya ng mga Judio at nagtanong, "Asan na Siya?" 
12 Nagkaroon ng lihim na pagtatalo-talo mula sa mga 
nagkatipong mga tao doon patungkol sa Kanya. Sabi ng 
ilan, "Isa Siyang mabuting tao." Ang iba nama'y nagsabi, 
"Hindi, nililinlang Niya ang madla." ‘3 Ngunit walang 
nagtatangkang magsabi ng anumang bagay patungkol sa 
Kanya ng hayagan dahil sa takot nila sa mga pinunong 
Judio. 

Hinangaan si Jesus Dahil sa Kanyang Turo 

J 4 Nang kalagitnaan ng Pista, umakyat si Jesus sa 
templo at nagturo. ^ Namangha ang mga pinunong Judio 
at sinabi, Namangha ang mga pinunong Judio at sinabi, 
"Paano nagkaroon ng ganitong kaalaman itong taong ito 
patungkol sa Biblia, kung hindi naman Siya nakapag-aral 
sa anumang paaralan?" 16 Sinagot sila ni Jesus, "Ang 
Aking tinuturo ay hindi galing sa Akin, kundi sa Kanya na 
nagpadala sa Akin. ^ Kung sinuman ay nais gawin ang 
Kanyang kagustuhan, malalaman niya kung ang turo ay 


34 



mula sa Diyos o kung Ako'y nagsasalita mula sa Aking 
sarili. 18 Ang nagsasalita para sa kanyang sarili ay 
naghahangad ng pansariling karangalan, ngunit ang 
siyang naghahangad ng karangalan ng nagpadala sa 
kanya ay totoo; at wala kang makikitang kamalian sa 
kanya. ^ Diba’t ibinigay ni Moises sa inyo ang Kautusan? 
Pero wala sa inyong tumutupad ng Kautusan. Bakit gusto 
n'yo Akong patayin?" 20 Sumagot ang mga tao at sinabi, 
"Sinasapian Ka ng demonio! Sino ang gustong pumatay 
Sa'yo?" 

Ibinulgar ni Jesus ang Kanilang Pagkukunwari 

21 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Ginawa Ko 
ang isang gawain at kayong lahat ay namangha." 22 Pero 
dahil ibinigay ni Moises ang katuruan sa pagtutuli (di 
talaga galing ito kay Moises kundi galing sa mga 
patriyarka), nagtutuli kayo ng bata sa araw ng 
Pamamahinga. 2 3 Kung ang isang tao'y tinutuli sa araw ng 
Pamamahinga upang ang kautusan ni Moises ay di mabali, 
bakit kayo nagagalit sa Akin dahil pinagaling Ko, mula ulo 
hangggang paa, ang isang tao sa araw ng Pamamahinga? 
2 4 Tigilan n'yo ang panghuhusga ng ayon lang sa inyong 
nakikita, kundi humusga kayo ng ayon sa katuwiran at 
katarungan. 

Ang Katapangan ni Jesus na Mangaral 

2 5 Kaya't ilan sa mga taong nasa Jerusalem ay 
nagsabi, "Hindi ba't Siya iyong nais nilang patayin? 
26 Pero tignan n'yo, malaya pa rin Siyang nakakapagsalita 
at wala silang sinasabing anuman sa Kanya! Talaga bang 
alam na ng mga namumuno na ito mismo ang hinirang ng 
Diyos na Hari't Tagapagligtas? 2 ? Pero alam natin kung 
saan nagmula itong taong ito; pagdating ng hinirang ng 


35 



Diyos na Hari't Tagapagligtas, walang makakaalam kung 
saan Siya nagmula ." 28 At habang si Jesus ay nagtuturo sa 
templo isinigaw Niya, "Kilala n'yo Ako at alam n'yo kung 
saan Ako nagmula, ngunit hindi Ako pumarito para sa 
Aking sarili. Siya na nagpadala sa Akin ay totoo. Hindi 
n'yo Siya kilala, 2 9 pero kilala Ko Siya dahil nagmula Ako 
sa Kanya at Siya ang nagpadala sa Akin." 30 Sa puntong ito 
naghanap sila ng paraan para hulihin Siya, ngunit walang 
sinumang umaresto sa Kanya dahil ang Kanyang oras ay 
hindi pa dumarating. 

Maramipang Nanalig kay Jesus 

3 1 Gayun pa man marami pa ring tao ang nagtiwala 
at humanga sa Kanya. Sinabi nila, "Pagdating ng hinirang 
ng Diyos na Hari't Tagapagligtas, makakagawa ba Siya ng 
mas marami pang himala kaysa sa ginawa ng taong ito?" 
3 2 Narinig ng mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao 
patungkol sa Kanya, kaya nagpadala ng mga pulis sa 
templo ang mga pinunong pari at mga Pariseo para 
dakpin Siya. 33 Kaya't sinabi ni Jesus, "Sandaling panahon 
na lamang Ako mananatili kasama n'yo, dahil pupunta na 
‘Ko sa Kanya na nagpadala sa Akin. 34 Hahanapin n'yo 
Ako, ngunit di n'yo Ako matatagpuan; at hindi kayo 
makakapunta saan man Ako nandoon." 35 Nagtanungan 
ang mga Judio sa isa't isa, "Saan Niya balak pumunta para 
di natin Siya makita? Pupunta ba Siya sa ating mga 
kababayan na nagkalat sa lupain ng mga Griego para 
turuan ang mga Griego? 36 Anong ibig Niyang sabihin 
nang sabihin Niya, 'Hahanapin n'yo Ako, ngunit di n'yo 
Ako matatagpuan,' at 'hindi kayo makakapunta saan man 
Ako nandoon'?" 


36 



Sinumang Nauuwhaw ay Uminom sa Akin 


37 Pagdating ng huli at pinakamahalagang araw ng 
Pista, tumayo si Jesus at isinigaw, "Kung sinuman ang 
nauuhaw sa inyo, lumapit sa Akin upang uminom. 3 « Ang 
sinumang nagtitiwala at sumusunod sa Akin ayon sa 
sinabi sa sinulat ng mga propeta, mula sa kaibuturan ng 
kanyang puso ay dadaloy ang malalakas na agos ng tubig 
na nagbibigay ng buhay na pinagpala." 39 Sinabi Niya ito 
patungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magtitiwala 
at susunod sa Kanya. Hanggang sa panahong ito hindi pa 
nila natatanggap ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa 
naluluwalhati. 40 Pagkarinig nila ng mga salitang ito, 
sinabi ng ilan sa mgataong nagkatipon doon, "Siguradong 
ito na ang Propeta." 41 Ang ilan naman ay nagsabi, "Ito na 
ang hinirang ng Diyos na Hari't Tagapagligtas." May ilan 
din ang nagtanong naman, "Paano magmumula ang 
hinirang ng Diyos bilang Hari't Tagapagligtas sa Galilea? 
4 2 Hindi ba't binanggit sa sinulat ng mga propeta na ang 
hinirang ng Diyos na Hari't Tagapagligtas ay magmumula 
sa lahi ni David sa Betlehem kung saan tumira si David?" 

Walang Nakapagsasalita na Gaya Niya 

43 Kaya't ang mgatao ay nagkabaha-bahagi dahil sa 
Kanya. 44 Ilan sa kanila ay gusto na Siyang dakpin ngunit 
walang umaresto sa Kanya. 45 Bumalik ang mga pulis ng 
templo sa mga pinunong pari at mga Pariseo na 
nagtanong sa kanila, "Bakit hindi n'yo Siya inaresto?" 
4 6 Sumagot ang mga pulis, "Walang sinuman ang 
nakakapagsalita ng gaya Niya!" 47 "Kayo din ba ay 
nalinlang Niya?" sagot ng mga Pariseo. 4« "Mayroon bang 
opisyal o Pariseo na nagtitiwala at sumusunod sa Kanya? 
49 Ang mga taong ito na walang alam sa Kautusan ay nasa 
ilalaim ng sumpa." 5« Sinabi ni Nieodemus sa kanila na 

37 



minsang pumunta kay Jesus (kabilang siya sa kanila), 
5 1 "Naayon ba sa ating batas na hatulan ang sinuman kahit 
hindi pa naririnig ang kanyang panig upang malaman ang 
totoo niyang ginagawa?" 5 2 Sumagot sila at sinabi sa kanya, 
"Taga Galilea ka rin ba? Magsuri ka at matutuklasan mo 
na walang propeta na nagmula sa Galilea." 53 At umuwi 
sila sa kani-kanilang tahanan. 

Si Jesus at ang Babaing Nagkasala 

8 Nagpunta si Jesus sa Bundok ng mga Olibo. 
2 Nagsisimula pa lang magliwanag ang umaga, 
muli na Siyang pumunta sa templo kung saan 
lahat ng mga tao ay nagkatipon sa palibot Niya, 
at Siya'y umupo at tinuruan sila. 3 Maya't maya ay 
dumating ang mga guro't iskolar ng Biblia at mga Pariseo 
na may dala-dalang babaing nahuli dahil sa pakikiapid at 
pinatayo siya sa harapan ng mga nagkatipon doon. 
4 Sinabi nila kay Jesus, "Guro, ang babaing ito ay nahuli 
sa akto ng pakikiapid. s Ayon sa Batas, iniutos ni Moises 
sa atin na batuhin ang mga babaing katulad niya. Ano 
naman ang Iyong masasabi?" 

Si Jesus at ang mga Mapagmalinis 

6 Ginamit nila ang ganitong klaseng pagtatanong 
bilang patibong na magiging batayan ng kanilang 
akusasyon laban sa Kanya. Ngunit yumuko si Jesus at 
nagsimulang magsulat sa sahig gamit ang Kanyang daliri. 
7 Nang paulit-ulit silang nagtanong ng ganito, tumayo 
Siya at sinabi sa kanila, "Sinuman sa inyo ang hindi 
nagkakasala ang siyang unang bumato sa kanya." 
8 Yumuko Siyang muli at nagpatuloy magsulat sa sahig. 
9 Nang marinig nila ito, isa-isa silang umalis simula sa 


38 


mas nakatatanda hanggang sa wala nang natira kundi si 
Jesus at ang babae na nakatayo sa gitna. 

Umuioi at Huwag nang Magkasala 

10 Tumayo si Jesus at tinanong siya, "Babae, 
nasaan na sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" 11 Sumagot 
siya, "Wala po, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin 
kita paparusahan. Umuwi ka na at huwag ka nang 
magkasala." 12 Nang magsalita muli si Jesus sa mga tao, 
sinabi Niya, "Ako ang liwanag ng mundo. Sinumang 
sumusunod sa Akin ay di kailanman lalakad sa kadibman, 
kundi magkakaroon siya ng liwanag ng buhay." ^ Sinagot 
Siya ng mga Pariseo, "Nagpapatotoo ka sa Iyong sarili 
kaya walang kwenta ang Iyong patotoo!" ‘4 Sumagot si 
Jesus, "Kahit magpatotoo Ako sa Aking sarili, ang patotoo 
Ko ay mabisa dahil alam Ko kung saan Ako nagmula at 
kung saan Ako patungo. Ngunit wala kayong alam kung 
saan Ako nagmula at kung saan Ako papunta. 

Ang Tamang Paghatol 

'5 Humuhusga kayo ayon sa karunungan ng tao; 
hindi Ko hinuhusgahan ang sinuman. 16 At kung Ako man 
ay huhusga, ang Aking hatol ay totoo dahil hindi Ako nag- 
iisa, Ako at ang Ama na nagpadala sa Akin ay 
magkasamang humahatol. 17 Kahit sa inyong batas ay 
nakasaad na ang patotoo ng dalawang tao ay may bisa. 
18 Ako ang nagpapatotoo sa Aking sarili, at ang Ama na 
nagpadala sa Akin ay nagpapatotoo din patungkol sa Akin. 
1C J Tinanong nila Siya, "Nasaan ang Iyong Ama?" Sumagot 
si Jesus, "Hindi n'yo Ako kilala ni ang Aking Ama. Kung 
kilala n'yo Ako, ay makikilala nyo rin ang Aking Ama." 
20 Sinabi Niya ang mga salitang ito habang nagtuturo sa 
templo malapit sa lugar kung saan inilalagay ang mga 


39 



handog. Ngunit walang umaresto sa Kanya dahil ang 
Kanyang oras ay hindi pa dumarating. 

Nagpahiwatig si Jesus ng Kanyang Pagpanaw 

21 Sinabi Niyang muli sa kanila, "Paalis na Ako; 
hahanapin n'yo Ako, at kayo ay mamamatay dahil sa 
inyong kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa Aking 
pupuntahan." 22 Kayat nagtanong muli ang mga 
Judio,"Magpapakamatay ba Siya, kaya Niya sinabing, 
'Hindi kayo makakapunta sa Aking pupuntahan'?" 
2 3 Sinabi pa Niya, "Kayo ay nanggaling sa kailaliman; Ako 
sa kaitaasan. Kayo ay nanggaling sa mundong ito; Hindi 
Ako nanggaling sa mundong ito. 2 4 Sinasabi Ko sa inyo na 
kayo ay mamamatay dahil sa inyong mga kasalanan; kung 
hindi kayo naniniwala na Ako nga ang Siya Kong sinasabi 
sa inyo, kayo ay mamamatay dahil sa inyong kasalanan." 

2 5 "Sino ka ba?" tanong nila,"Ako ay ang Siya Kong 
matagal nang sinasabi sa inyo." Tugon ni Jesus. 

26 "Maraming bagay Akong pwedeng sabihin laban sa inyo, 
ngunit Siya na nagpadala sa Akin ay mapagkakatiwalaan. 
Ano mang naririnig Ko sa Kanya ang siya Kong sinasabi 
sa lahat." 


Kasama ni Jesus ang Kanyang Ama 

2 7 Hindi nila nauunawaan na nagsasalita Siya 
patungkol sa Kanyang Ama. 28 Kaya't sinabi ni Jesus sa 
kanila, "Kapag itinaas n'yo ang Anak ng Tao, tsaka n'yo 
mauunawaan na Ako nga Siya na Aking sinasabi, at wala 
Akong ginagawa ng Ako lang mag-isa. Ngunit kung paano 
itinuro sa Akin ng Ama, ganun Ko din ito sinasabi. 2 9 Siya 
na nagpadala sa Akin ay kasakasama Ko. Hindi Niya Ako 
iniwang mag-isa, dahil ginagawa Ko lagi ang bagay na 


40 



sang ayon Siya." 3« Habang sinasabi Niya ang mga bagay 
na ito, marami ang nagtiwala at nanalig sa Kanya. 


Katotohanan ang Magpapalaya sa Inyo 

3 1 Sinabi ni Jesus sa mga Judiong nanalig sa Kanya, 
"Kung panghahawakan n'yo ang Aking mga turo, kayo nga 
ay talagang mga alagad Ko, 32 makikilala n'yo ang 
katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa 
inyo." 33 Sinagot nila Siya, "Kami ay galing sa lahi ni 
Abraham at kailanman'y di naging alipin nino man. Pano 
Mo sasabihing, 'Kayo ay mapapalaya'?" 34 Sumagot si 
Jesus, “Sasabihin Ko sa inyo ang totoo, sinuman ang 
nagkakasala ay alila ng kasalanan." 35 Ang alila ay di 
permanente sa isang pamilya, ngunit ang anak ay 
nananatili magpakailanman. 36 Kaya't kung pinalaya kayo 
ng Anak, kayo nga ay totoong magiging malaya. 37 Alam 
Ko na kayo ay galing sa lahi ni Abraham pero handang- 
handa kayong patayin Ako dahil di nyo tanggap ang Aking 
salita. 38 Sinasabi Ko sa inyo ang Aking nakita sa piling ng 
Ama, at ginagawa n'yo ang napakinggan n'yo sa inyong 
ama." 39 "Si Abraham ang aming ama." Sagot nila. "Kung 
kayo'y mga anak ni Abraham, gagawin n'yo ang mga 
ginawa ni Abraham." Sagot ni Jesus. 4« "Pero gusto n'yo 
Akong patayin, Ako na nagsabi sa inyo ng katotohanan na 
nadinig Ko sa Diyos. Hindi yan gawain ni Abraham! 

AngAma ng Sinungaling atMamamatay Tao 

4 1 Ginagawa n'yo ang gawain ng inyong ama." 
"Hindi kami mga anak sa labas!" tugon nila. "Isa lang ang 
amin ama - ang Diyos." 4 2 Sinabi ni Jesus sakanila, "Kung 
ama n'yo ang Diyos, mamahalin n'yo Ako dahil 

nanggaling Ako sa Diyos at nandito ngayon Ako. Hindi 

41 



Ako pumunta rito sa Aking sariling kagustuhan lamang - 
pinadala Niya Ako. 43 Bakit hindi n'yo maintindihan ang 
sinasabi Ko? Ito'y dahil hindi n'yo matanggap ang 
sinasabi Ko. 44 Kayo ay galing sa inyong ama, si Satanas, 
at gusto n’yong gawin ang gusto ng inyong ama. Isa siyang 
mamamatay tao noong simula pa lang at hindi siya 
pumapanig sa katotohanan dahil walang katotohanang 
matatagpuan sa kanya. Pag siya'y nagsasabi ng hindi 
totoo, nagsasalita siya mula sa kanyang sarili dahil siya'y 
sinungaling at ama ng kasinungalingan. 45 Kaya naman 
hindi kayo makapaniwala sa Akin dahil totoo ang sinasabi 
Ko. 46 sino sa inyo ang may makikitang kasalanan sa Akin? 
Kung nagsasabi Ako ng totoo, bakit hindi n'yo Ako 
mapaniwalaan? 47 Siya na panig sa Diyos ay nakikinig at 
sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Ito ang dahilan bakit 
hindi kayo nakikinig at sumusunod dahil hindi kayo panig 
sa Diyos. 48 Sinagot Siya ng mga Judio, "Hindi ba tama 
kami na ikaw ay isang Samaritano na inaalihan ng 
demonyo?" 

Paglapstangan ng mga Tao kay Jesus 

49 "Hindi Ako inaalihan ng demonyo," tugon ni 
Jesus. "Sa katunayan, pinararangalan Ko ang Aking Ama 
ngunit wala kayong karespe-respeto sa Akin. 5° Hindi Ko 
hangad ang pansariling karangalan; ngunit may Isang 
naghahanap nito, at Siya ang huhusga. 51 Sasabihin Ko sa 
inyo ang totoo, kung may sinumang sumusunod sa Aking 
salita, hindi niya kailanman mararanasan ang 
kamatayan." 52 Kaya't sinabi ng mga Judio, "Ngayon, 
kumbinsido na kami na Ikaw nga ay may kargang 
demonyo! Namatay si Abraham at ganun din ang mga 
propeta, pero sinasabi Mo na kung sinuman ang 
tumutupad ng Iyong salita, hindi niya matitikman ang 


42 



kamatayan? 53 Mas dakila Ka pa ba kaysa sa aming amang 
Abraham? Namatay siya gayundin ang mga propeta. Sino 
ka ba sa akala Mo? 


Bagopa siAbraham, Ako na 

54 Sumagot si Jesus, "Kung pinararangalan Ko lang 
ang Aking sarili, walang kahulugan ang Aking 
pagyayabang. Ngunit ang Aking Ama, na itinuturing 
n'yong Diyos, ay ang nagpaparangal sa Akin. 55 Kilala Ko 
Siya, bagamat di n'yo Siya nakikilala. Kung sasabihin 
Kong di Ko Siya kilala, magiging sinungaling Ako gaya 
n'yo. Pero kilala Ko Siya, at Ako'y sumusunod sa Kanyang 
salita. 56 Ang inyong amang Abraham ay natuwa ng 
makita niya ang pagdating ng araw na ito; nakita niya ito 
at siya'y nagalak." 57 "Wala Ka pang 50 taon at nakita Mo 
na si Abraham?" Tanong ng mga Judio. 58 Sumagot si 
Jesus, "Sasabihin Ko sa inyo ang totoo, bago pa 
ipinanganak si Abraham, Ako na." 59 At nagsimula silang 
mamulot ng batong ihahagis sa Kanya, ngunit agad si 
Jesus na nakapagtago at nakalabas mula sa templo. 

Pinagaling ni Jesus ang Lalaking Pinanganak na 

Bulag 


9 Habang Siya'y naglalakad, nakita Niya ang 
isang lalaking bulag mula pa sa kanyang 
kapanganakan. 2 Tinanong siya ng Kanyang 
mga alagad, "Guro, sino pong nagkasala, itong lalaking ito 
o ang kanyang mga magulang, dahilan para ipanganak 
siyang bulag?" 3 Tumugon si Jesus, "Hindi dahil 
nagkasala ang lalaking ito o ang kanyang mga magulang. 
Nangyari ito para maipakita sa lahat ang pagkilos ng 
Diyos sa pamamagitan niya. 4 Kailangan nating gawin ang 
trabaho Niya na nagpadala sa Akin habang araw pa. 


43 


Darating ang gabi kung kailan wala nang pwedeng 
magtrabaho. 5 Habang Ako ay nasa daigdig, Ako ang 
liwanag sa daigdig ." 6 Matapos Niyang magsalita, dumura 
Siya sa lupa, gumawa ng putik mula sa laway, ipinahid 
ang putik sa mga mata ng lalaking bulag, 7 At sinabi sa 
kanya, "Umalis kana at maghugas sa paliguan ng Siloam 
(ibig sabihin ay "pinadala"). Kaya't pumunta siya, 
naghugas, at umuwing nakakakita. 8 Ang kanyang mga 
kapit-bahay at ang mga nakita siya na dating bulag ay 
nagtanong, "Hindi ba ito ang nakaupo at namamalimos?" 
9 May ilan na nagsabi, "Siya nga!" ang iba, "Kamukha lang 
niya." Pero nagsalita siya, "Ako iyon!" 10 Kaya't tinanong 
nila siya, "Paano nakakita ang iyong mga mata?" 

Kapangyarihan ng Laway at Putik 

11 Sumagot siya, "May isang lalaking ang pangalan 
ay Jesus na gumawa ng putik, ipinahid sa aking mga mata, 
at sinabi sa akin,'Pumunta ka sa paliguan ng Siloam, at 
maghugas.' Pumunta nga ako at naghugas, at nakakita na 
ako." 12 Nagtanong sila, "Asan na Siya?" Sumagot siya, 
"Hindi ko po alam." J 3 Dinala nila sa mga Pariseo ang 
lalake na dating bulag. 14 Araw ng pamamahinga nang 
ginawa ni Jesus ang putik at pinagaling ang kanyang mga 
mata. ^ Muli pa siyang tinanong ng mga Pariseo kung 
papaano niya natanggap ang kakayahang makakita. 
Sinabi niya, "Nilagyan Niya ng putik ang aking mga mata, 
naghugas ako, at ako'y nakakakita na." 

Paninira ng mga Kaaway ni Jesus 

16 Kaya't sinabi ng ilang Pariseo, "Ang taong ito ay 
di sa Diyos dahil di Niya tinutupad ang itinakdang 
pamamahinga sa ika -7 araw." Pero sabi ng iba, "Paano 
makagagawa ng ganitong himala ang isang taong 


44 



makasalanan?" Kaya't nagkaroon ng pagkakabaha-bahagi 
sa pagitan nila. ^ Tinanong nila ang dating bulag, "Anong 
masasabi mo sa Kanya na nagpagaling ng iyong mga 
mata?" Sumagot siya, "Isa Siyang propeta." 18 Pero may 
duda ang mga pinunong Judio patungkol sa kanya na 
siya'y dating bulag at nakatanggap ng kakayahang 
makakita, hanggang ipatawag nila ang mga magulang ng 
taong ito. ^ Tinanong nila, "Siya ba ay anak n'yo, na 
sinasabi n'yong ipinanganak na bulag? Paano siya ngayon 
nakakakita?" 20 Sumagot ang kanyang mga magulang at 
sinabi, "Sa aming pagkaka-alam, siya po ang aming anak 
at siya nga ay ipinanganak na bulag. 

Pananakot ng mga Lider ng Simbahan 

21 Pero hindi po namin alam kung paano siya 
ngayon nakakakita, o kung sino ang nagpagaling ng 
kanyang mga mata. Tanungin n'yo siya. May edad na po 
siya at kaya na niyang magsalita para sa kanyang sarili." 
22 Sinabi ng kanyang mga magulang ang mga bagay na ito 
dahil takot sila sa mga pinunong Judio. Dahil nagkasundo 
na ang mga pinunong Judio na ang sinumang 
magpahayag ng pagsang-ayon na Siya ang hinirang ng 
Diyos na Hari't Tagapagligtas ay ititiwalag mula sa 
simbahan. 2 3 Ito ang dahilan kaya sinabi ng kanyang mga 
magulang, "Asa edad na po siya. Pwede n'yo siyang 
tanuning." 2 4 Kaya't pinatawag muli nila ang lalaking 
noon ay bulag at sinabi sa kanya, "Parangalan mo ang 
Diyos, alam naming namumuhay sa pagkakasala ang 
lalaking ito." 

Naturuan Bigla ang mga Kaaway ni Jesus 

2 s Sumagot naman siya at sinabi, "Wala akong 
alam kung Siya nga ay namumuhay sa kasalanan. Isa lang 


45 



ang alam ko: Bulag ako noon, pero ngayon nakakakita na 
ako !" 26 Muli nila siyang tinanong, "Anong ginawa Niya sa 
iyo? Paano Niya pinagaling ang iyong mga mata?" 
2 7 Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, diba? Para 
naman pong hindi kayo nakikinig. Bakit po n'yo gustong 
marinig uli? Gusto n'yo po bang maging mga alagad din 
Niya?" 28 Pinagmumura nila siya at sinabi pagkatapos, 
"Ikaw ang Kanyang alagad. Kami ay mga alagad ni Moises! 
2 9 Sigurado kaming nangusap ang Diyos kay Moises, pero 
itong taong ito - hindi nga natin alam kung taga saan 
Siya?" 30 Sumagot ang lalake at sinabi sa kanila, 
"Nakakamangha nga ang bagay na ito di po ba? Hindi n'yo 
alam kung taga saan Siya, pero pinagaling Niya ang aking 
mga mata! 31 Alam naman natin na hindi nakikinig ang 
Diyos sa mga taong namumuhay sa kasalanan, pero kung 
ang sino man ay pinararangalan ang Diyos at gumagawa 
ng Kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan Niya. 32 Sa 
buong kasaysayan ng daigdig, wala pang nabalita tungkol 
sa sinumang nakapagpagaling sa mata ng isang taong 
ipinanganak na bulag. 33 Kung ang taong ito ay hindi mula 
sa Diyos, wala siyang magagawa." 34 Sumagot sila at 
sinabi sa kanya, "Ipinanganak ka sa pagkakasala at kami 
ngayon ang tinuturuan mo?" At itiniwalag nila siya mula 
sa kanilang simbahan. 

Ang Mga Bulag sa Pagkakasala 

35 Nabalitaan ni Jesus na itiniwalag nila ang lalake, 
at nang matagpuan Niya ito ay sinabi Niya, "May tiwala 
ka ba sa Anak ng Diyos?" 36 Sumagot siya at sinabi, "Sino 
po ba Siya, Panginoon, at ako'y magtitiwala at susunod sa 
Kanya?" 37 At tinugon siya ni Jesus, "Nakita mo na Siya, 
at Siya ang nagsasalita sa 'yo ngayon." 3« At tumugon siya, 
"Panginoon, ako po'y nagtitiwala!" at siya'y sumamba sa 


46 



Kanya. 39 Sinabi ni Jesus, dumating Ako para magkaroon 
kayo ng makatuwirang pagpapapasya - upang ang mga 
hindi nakakakita ay makakita, at ang mga nakakakita ay 
mabulag. 40 Ang ilang mga Pariseo na kasama Niya ay 
narinig ang mga salitang ito at sinabi nila sa Kanya, "Kami 
ba'y mga bulag din?" 41 Sinagot sila ni Jesus, "Kung bulag 
sana kayo, wala kayong kasalanan. Pero ngayong sinasabi 
n'yo na kayo'y nakakakita, patuloy kayong nagkakasala. 

Ang Mabuting Pastol 


Sasabihin Ko sa inyo ang totoo, sino mang 
hindi dumadaan sa pintuan papunta kung 
saan nakatira ang mga tupa, ngunit 
umaakyat sa ibang paraan, ay isang magnanakaw at 
mandarambong. 2 Ngunit siya na dumadaan sa pintuan 
ang siyang pastol ng mga tupa. 3 Pinagbubuksan siya ng 
bantay sa pintuan, at pinakikinggan siya ng mga tupa. 
Tinatawag niya rin ang kanyang mga tupa sa kanilang 
mga pangalan at nangunguna siya sa kanila palabas. 
4 Pagkatapos niyang ilabas ang lahat ng kanyang mga tupa, 
mangunguna siya sa paglalakbay kasama nila, at 
susundan siya ng mga tupa dahil kilala nila ang kanyang 
tinig. 5 Hindi sila susunod sa isang dayuhan, ngunit 
tumatakbo palayo sa kanya dahil hindi nila kilala ang tinig 
ng mga dayuhan." 6 Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa 
kanila ngunit hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng 
kanyang mga sinabi sa kanila. ? Kaya't sinabi ni Jesus sa 
kanila muli, "Sasabihin Ko sa inyo ang totoo, Ako ang 
pintuan ng mga tupa. 8 Lahat ng mga dumating bago Ako 
ay mga magnanakaw at mandarambong, ngunit hindi sila 
pinakinggan ng mga tupa. 


47 


Pagkalinga ng Mabuting Pastol 


9 Ako ang pintuan. Kung sinuman ay papasok sa 
pamamagitan Ko, siya'y maliligtas. Siya ay makakapasok 
at makakalabas, at makakakita ng pastulan. 
10 Dumarating ang magnanakaw di para sa kung ano pa 
man, kundi para nakawin, patayin at katayin ang mga 
tupa. Dumating Ako para magkaroon sila ng buhay na 
pinagpala at mapa sa kanila ito ng masagana at nag- 
uumapaw! 11 Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng 
mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. 
12 Ang nag-aalaga ng tupa dahil sa perang kanyang 
tinatanggap, pag nakita na niya ang lobo na parating ay 
tatakas at pababayaan ang mga tupa palibhasa'y hindi 
siya ang pastol. Tatangayin sila ng lobo pagka huli sa 
kanila at ang iba naman ay magsisikalat kung saan-saan. 
x 3 Ang nag-aalaga ng tupa dahil sa perang kanyang 
tinatanggap ay tumatakas sa mapanganib na oras, dahil 
ito'y isang hanap-buhay lamang sa kanya at wala siyang 
totoong malasakit para sa mga tupa. 

Kilala ng Pastol ang Kanyang mga Tupa 

‘4 Ako ang mabuting pastol. Kilala Ko ang Aking 
mga tupa, at kilala nila Ako ‘3 kung paano Ako ay 
nakikilala ng Aking Ama, at kung paano Ko nakikilala ang 
Ama. Inaalay Ko ang Aking buhay alang-alang sa mga 
tupa. 16 Mayroon pa Akong mga tupa na wala sa kawan na 
ito. Kailangan Ko rin silang gabayan. Susunod sila sa 
Aking tinig para iisa nalang ang kawan at isa nalang ang 
pastol. 17 Ito ang dahilan kaya natutuwa ang Ama Ko sa 
Akin, dahil inaalay Ko ang Aking buhay upang kunin Ko 
itong muli. 18 Walang sino man ang kukuha nito mula sa 
Akin, inaalay Ko ito sa Aking sariling kagustuhan. May 
kapangyarihan Akong ialay ito, at may kapangyarihan din 

48 



Akong kunin itong muli. Ito ang utos na tinanggap Ko 
mula sa Aking Ama." 

Nahati ang mga Tao Dahil kay Jesus 

x 9 Muling nagkabaha-bahagi ang mga Judio dahil 
sa mga salitang ito. 20 Marami sa kanila ang nagsasabi, 
"Inaalihan Siya ng demonyo at nababaliw! Bakit kayo 
nakikinig sa Kanya?" 21 Sinabi naman ng iba, "Hindi 
ganyan ang mga salita ng isang inaalihan ng demonyo. 
Kaya ba nang demonyong magpagaling ng isang bulag?" 
22 Dumating ang Pista ng Pagtatalaga sa Jerusalem at iyon 
ay panahon ng taglamig. 2 3 Si Jesus ay naglalakad sa 
templo saloob ng beranda ni Solomon. 2 4 Kaya't dumating 
ang mga Judio at pinalibutan Siya ng mga ito. Tinanong 
nila Siya, "Hanggang kailang Mo kami hahayaang 
magkaroon ng magkaibang opinion patungkol sa Iyo? 
Kung Ikaw ang hinirang ng Diyos na Hari't Tagapagligtas, 
sabihin Mo sa amin ng diretsahan." 2 5 Sinagot sila ni Jesus, 
"Sinabi Ko na sa inyo pero hindi kayo naniwala. Ang mga 
ginagawa Ko sa ngalan ng Aking Ama ang siyang 
nagpapatotoo patungkol sa Akin 26 pero di pa rin kayo 
nagtitiwala - ito ay dahil hindi Ko kayo mga tupa, gaya ng 
sinabi Ko sa inyo. 

Kaligtasan ng Mga Tupa ng Diyos 

2 7 Naiintindihan ng Aking mga tupa ang Aking tinig, 
kilala Ko sila, at sumusunod sila sa Akin. 28 Binibigyan Ko 
sila ng buhay na pinagpala at walang katapusan, at di sila 
kailanman mapapahamak. Walang sino man ang aagaw 
sa kanila mula sa kamay Ko. 2 9 Ang Aking Ama na 
nagbigay sa kanila sa Akin ay higit na dakila sa lahat. 
Walang sino man ang kayang umagaw sa kanila mula sa 
kamay ng Aking Ama. 30 Ako at ang Ama ay magka-isa. 


49 



3 1 Muling namulot ng mga bato ang mga Judio para ihagis 
sa Kanya. 32 Sinabi ni Jesus sa kanila, "Marami Akong 
ipinakita sa inyong mabubuting gawa mula sa Aking Ama. 
Alin sa mga ito ang dahilan para batuhin n'yo Ako?" 
33 Sinagot Siya ng mga Judio, "Hindi Ka namin babatuhin 
dahil sa mabuting gawa, kundi dahil sa paglapastangan 
Mo sa Diyos. Dahil ginagawa Mong Diyos ang Iyong sarili 
-Ikaw na isa lamang tao!" 

Ako ang Anak ng Digos 

34 "Hindi ba nasusulat sa inyong batas," Tugon ni 
Jesus, "'Sinasabi ko sa inyo, kayo ay mga diyos?' 35 Kung 
tinawag Niya silang 'mga diyos', sila na tagapaghatid ng 
salita ng Diyos - ang sinulat ng mga propeta ay hindi 
mawawalan ng bisa - 36 sinasabi n'yo ba sa Kanya na 
itinalaga ng Ama at pinadala sa daigdig na ito, 'Ikaw ay 
lumalapastangan sa Diyos,' dahil sinabi Ko, 'Ako ang 
Anak ng Diyos? 37 Kung di Ko ginagawa ang trabaho ng 
Aking Ama, huwag n'yo Akong paniwalaan. 3 « p e ro kung 
ginagawa Ko ito, maski na hindi n'yo Ako paniwalaan, 
maniwala kayo sa mga ginagawa Ko, upang maintindihan 
n'yo at maniwala kayo na ang Ama ay sumasa Akin at Ako 
ay sumasa Kanya." 39 Kaya't tinangka muli nilang 
arestuhin Siya, pero nakatakas Siya mula sa kanilang mga 
kamay. 4 « Umalis si Jesus sa lugar na iyon at tumawid sa 
kabilang ibayo ng Jordan, sa lugar kung saan unang 
naglubog sa tubig si Juan, at doon Siya nanirahan. 
4 1 Maraming tao ang nagpunta sa Kanya at sinabi, "Hindi 
kailanman gumawa ng himala si Juan, ngunit lahat ng 
sinabi ni Juan patungkol sa taong ito ay totoo." 42 At 
marami ang nagtiwala at sumunod sa Kanya doon. 


50 



Si Lazaros ay Nasa Malubhang Kalagayan 

n Sa kabilang banda, may isang lalaking 
nakakaranas ng matinding panghihina na 
ang pangalan ay Lazaros. Siya'y taga 
Betania, sa bayan kung saan nakatira sina 
Maria at Marta na kanyang kapatid. 2 Si Maria ang 
nagpahid ng mabangong langis sa Panginoon at nagpunas 
ng Kanyang mga paa gamit ang kanyang buhok - kapatid 
niya si Lazaros na siyang nakakaranas ng panghihina. 
3 Kaya't nagpadala ang kanyang mga kapatid ng mensahe 
sa Kanya na sinasabi, "Panginoon, tignan nyo po, ang 
iyong matalik na kaibigan ay nakakaranas ng 
panghihina."4 Nang marinig ito ni Jesus, sinabi Niya, 
"Ang karamdamang ito ay hindi magtatapos sa 
kamatayan, kundi ito ay para sa ikararangal ng Diyos, at 
sa pamamagitan nito ay maparangalan ang Anak ng 
Diyos.” s Malapit ang damdamin ni Jesus kina Marta, 
sa kanyang kapatid na Maria at Lazaros. 6 Pero nang 
marinig Niya na ito ay nagkasakit, nanatili pa Siya ng 
dalawang araw sa lugar kung saan Siya nandoon. 

Ang Lumalakad sa Liwanag ay Di Natititsod 

7 At pagkatapos, sinabi Niya sa Kanyang mga 
alagad, "Punta tayo uli ng Judea." 8 Ngunit sinabi ng 
Kanyang mga alagad, "Guro, di ba't kamakailan lang po 
ay tinangka Kayong batuhin ng mga Judio, at ngayon ay 
pupunta Kayo uli doon? 9 Sumagot si Jesus, "Hindi ba't 
may 12 oras sa buong maghapon? Kung sinuman ay 
lalakad kung araw pa ay hindi matitisod dahil nakakakita 
siya gamit ang liwanag nitong daigdig. 10 Pero kung ang 
isang tao ay lumalakad sa gabi, siya'y natitisod dahil wala 
siyang liwanag." 11 Matapos Niyang sabihin ang mga 

bagay na ito ay sinabi Niya, "Ang kaibigan nating si 

51 


Lazaros ay natutulog; pero pupunta Ako doon para 
gisingin siya." 12 At sinabi ng Kanyang mga alagad, 
"Panginoon, mas gaganda ang kanyang kalagayan kung 
siya'y matutulog ." 13 Ang pagkamatay niya ang tinutukoy 
ni Jesus, pero ang akala nila ay nagsalita Siya patungkol 
sa natural na pagtulog. h Kaya't dahil dito sinabi ni Jesus 
sa kanila ng diretsahan, "Patay na si Lazaros." 
13 Masaya Ako para sa inyo na wala Ako roon, dahil 
makakatulong ito sa inyong pananalig. Pero tara na at 
puntahan natin siya. 16 At sinabi ni Tomas (ang palayaw 
ay "Kambal") sa kanyang kapwa alagad, "Sumama na tayo 
para mamatay na din tayo kasama Niya!" 

Namatay na si Lazaros 

Nang dumating si Jesus, natuklasan Niyang apat 
na araw nang nakalibing si Lazaros. 18 Ang Betania ay 
malapit lang sa Jerusalem, halos dalawang milya lang ang 
layo. ^ At maraming Judio ang pumunta kina Marta at 
Maria upang makiramay dahil sa kanilang kapatid na 
lalake. 20 Nang marinig ni Marta na paparating si Jesus, 
lumabas siya ng bahay upang salubungin Siya, ngunit si 
Maria ay naiwang nakaupo sa bahay. 21 Sinabi ni Marta 
kay Jesus, "Panginoon, kung andito lang kayo hindi po 
sana namatay ang aking kapatid. 22 Pero alam ko po na 
anumang hilingin Ninyo sa Diyos ay ibibigay po sa Inyo 
ng Diyos." 

Sinabi ni Jesus na Muling Babangon si Lazaros 

23 Sumagot si Jesus, "Muling babangon ang iyong 
kapatid." 2 4 Sinabi ni Marta sa Kanya, "Alam ko po na 
siya'y babangon muli sa muling pagkabuhay ng mga patay 
sa huling araw." 23 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang 
muling pagkabuhay, at ang buhay. Siya na nagtitiwala at 


52 



sumusunod sa Akin, kahit siya'y patay ay mabubuhay 26 at 
sinumang nabubuhay at nagtitiwala't sumusunod sa Akin 
ay di kailanman mamamatay. Naniniwala ka ba dito?" 
2 7 Sinabi niya sa Kanya, "Opo, Panginoon. Nananalig ako 
na Kayo po ang hinirang ng Diyos na Hari't Tagapagligtas, 
ang Anak ng Diyos, na Siyang dapat na dumating sa 
daigdig." 28 Pagtapos niyang sabihin ito, umuwi siya, 
palihim na tinawag si Maria na kanyang kapatid at sinabi, 
"Dumating ang Guro at hinahanap ka." 2 9 Nang marinig 
niya ito, nagmadab siyang tumayo at nagpunta sa Kanya. 
3° Hindi pa nakakapasok si Jesus sa bayan kundi asa lugar 
pa rin kung saan Siya dinatnan ni Marta. 31 Nang makita 
si Maria ng mga Judiong pumunta sa kanyang bahay 
upang makiramay, kung paano siya nagmamadaling 
tumayo at lumabas ng bahay, sumunod sila sa kanya at 
sinabi, "Pupunta siya sa bbingan upang dun umiyak!" 
3 2 Pagdating ni Maria sa lugar kung asan si Jesus, 
pagkakita sa Kanya, siya'y humandusay sa paanan Niya at 
sinabi sa Kanya, "Panginoon, kung nandito lang po sana 
kayo hindi sana namatay ang kapatid ko." 

Humagulgol si Jesus Para Kay Lazaros 

33 Nang makita siya ni Jesus na humahagulgol, at 
ang mga Judio na sumama sa kanya na humagagulgol din, 
naantig ang Kanyang kaluluwa at di Siya mapakali. 34 At 
sinabi Niya, "Saan n'yo siya inibbing?" Sinabi nila sa 
Kanya, "Panginoon, halikayo at makikita Ninyo." 
35 Humagulgol si Jesus. 3 6 At sinabi ng mga Judio, "Tignan 
nyo kung gaano Niya kamahal ang taong ito?"37 Pero ilan 
sa kanila ay nagsabi, "Bakit hindi kinaya ng Taong ito, na 
nagpagabng ng bulag, na pigilan ang pagkamatay niya?" 
3 8 At mubng naantig si Jesus sa Kanyang damdamin 


53 



habang Siya ay papalapit na sa libingan. Isa itong kuweba 
na natatakpan ng isang malaking bato. 

Binuhay ni Jesus si Lazaros 

39 Sinabi ni Jesus, "Tanggabn n'yo ang bato." 
Ngunit sinabi sa Kanya ni Marta na kapatid ng namatay, 
"Panginoon, mabaho na po siya ngayon. Apat na araw na 
po kasi." 40 Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Hindi ba't sinabi 
Ko sa 'yo na kung ika'y magtitiwala at susunod ay 
makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" 4 1 Kaya't inalis 
nila ang bato mula sa lugar kung saan nakalibing ang 
patay. At tumingala si Jesus at sinabi, "Ama, 
pinasasalamatan Ko Kayo dahil pinakinggan N’yo po Ako. 
4 2 At alam Ko na lagi N’yo po Akong pinakikinggan. Sinabi 
Ko ito dahil sa mga tao na naririto, upang maniwala sila 
na pinadala N’yo po Ako." 43 Pagkatapos Niyang sabihin 
ito ay sumigaw Siya ng malakas, "Lazaros, lumabas ka!" 
44 Lumabas nga ang patay at nakatali pa ng mga telang 
panbbing ang kanyang mga kamay at paa, at sa kanyang 
mukha ay may nakabalot na panyo. Sinabi ni Jesus sa 
kanila, "Tanggalin n'yo ang mga nakatali sa kanya at 
pagkatapos ay hayaan nyo na siya." 45 Kaya't maraming 
mga Judio na sumama kay Maria at nakakita ng mga 
ginawa ni Jesus ang nagtiwala at sumunod sa Kanya. 
4 6 Ngunit ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at 
sinabi sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. 

Nagplano Sila Kung Paano Patayin si Jesus 

47 Kaya't nagtipon-tipon ang mga pinunong pari at 
mga Pariseo sa isang konseho. Sinabi nila, "Ano na ang 
gagawin natin? Ang taong ito ay gumagawa ng maraming 
milagro! 4« Kung pababayaan natin Siya, lahat ng tao ay 
magtititwala at susunod sa Kanya, at ang mga Romano ay 


54 



dadating at tatanggalin ang ating posisyon pati na ang 
ating bansa!" 49 At ang isa sa kanila na ang pangalang ay 
Caiapas na siyang pangulo ng kaparian noong taon na 
iyon ay sinabi sa kanila, "Wala talaga kayong alam, 50 n i 
hindi n'yo isinasa alang-alang na mabuti para sa atin na 
mamatay ang isang tao alang-alang sa bayan upang ang 
buong bansa ay hindi mapahamak." 51 Hindi niya ito 
sinabi sa kanyang sariling kagustuhan, kundi dahil siya 
ang pangulo ng kaparian nang taong iyon, nagsalita siya 
mula sa Diyos na si Jesus ay dapat na mamatay alang- 
alang sa bansang ito. 52 Di lamang para sa bayan kundi 
para sa mga anak ng Diyos na nagsikalat - upang sila’y 
sama-samang tipunin at pag-isahin. 53 Kaya mula sa araw 
na iyon ay nagka-isa silang gumawa ng plano para patayin 
Siya. 54 Kaya naman, si Jesus ay hindi na hayagang 
nakikipag-ugnayan sa mga Judio. At Siya ay pumunta sa 
isang lalawigang malapit sa ilang, sa lungsod na kung 
tawagin ay Etraim. Doon sila namalagi kasama ng 
Kanyang mga alagad. 55 Nang papalapit na ang Paskua, 
maraming mga taga lalawigan ang umakyat sa Jerusalem 
bago pa dumating ang Paskua upang gawin ang 
itinakdang paglilinis. 56 Hinanap nila si Jesus habang sila 
ay nakatayo sa templo. Tanong nila sa isa't isa, "Ano sa 
palagay nyo, pupunta kaya Siya ng Pista?" 57 Ang mga 
pinunong pari at mga Pariseo ay nagpasa ng batas na 
dapat ipaalam sa kanila ng sino mang makaalam kung 
nasaan Siya upang Siya’y maaresto. 

Hapunan sa Bahay ni Lazaros 


Anim na araw bago mag Paskua, dumating 
si Jesus sa Betania kung saan nandoon si 
Lazaros na namatay at mula sa kamatayan 
ay Kanyang muling binuhay. 2 Kaya't naghanda sila ng 


55 


isang hapunan para sa Kanya. Si Marta ang naghain 
habang si Lazaros ay isa sa mga nakaupo sa harap ng 
lamesa kasama Niya. 3 At kumuha si Maria ng halos 
kalahating litro ng mabango at mamahaling langis gawa 
sa katas ng halamang nardo at ipinahid sa mga paa ni 
Jesus. Pagkatapos ay pinunasan niya ang Kanyang mga 
paa gamit ang kanyang buhok. At napuno ang buong 
bahay ng amoy nitong mabangong langis. 4 Kaya't sinabi 
ng isa sa Kanyang mga alagad, si Judas Iskariote, anak ni 
Simon na siyang magtataksil sa Kanya, 5 "Bakit hindi 
nalang ibenta ang pabangong ito sahalagang 300 denaryo 
at ibigay sa mga mahihirap?" 

Si Judas na Magnanakaw 

6 Sinabi niya ito hindi dahil may malasakit siya sa 
mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw at 
siya ang may hawak ng lalagyan ng pera. Kinukupitan 
niya ang inilalagay doon. 7 Sinagot siya ni Jesus, 
"Pabayaan n'yo siya." Ginawa niya ito para sa araw ng 
libing Ko. 8 Lagi n'yong kasama ang mga mahihirap 
ngunit hindi n'yo Ako laging kasama." 9 Kaya't nalaman 
ng maraming Judio na nandoon Siya at pumunta sila 
hindi lamang dahil kay Jesus kundi upang makita nila si 
Lazaros na binuhay Niya mula sa mga patay. 10 Ngunit 
plano ng mga pinunong pari na patayin din si Lazaros 
11 Dahil maraming Judio ang di na sumusunod sa kanila 
dahil sa kanya at nagtitiwala at sumusunod na kay Jesus. 

Nagdiwang ang Buong Bayan sa Pagdating ni Jesus 

12 Kinabukasan, maraming tao ang dumating sa 
Pista. Nang mabalitaan nila na parating si Jesus sa 
Jerusalem, J 3 kumuha sila ng mga sanga ng puno ng 
palmera, lumabas at sinalubong Siya. Nagsigawan sila ng, 


56 



"Mabuhay ang ating Hari't Tagapagligtas! Purihin ang 
Hari ng Israel na dumarating sa pangalan ng Panginoon!" 
!4 At nang matagpuan ni Jesus ang isang batang asno, 
inupuan Niya ito, gaya ng nasusulat, ^ "Huwag kang 
matakot, babaing anak ni Zion; tignan mo, ang iyong Hari 
ay paparating na nakaupo sa bisiro ng isang asno." 
16 Noong una, ang mga bagay na ito ay hindi naunawaan 
agad ng Kanyang mga alagad. Ngunit ng maluwalhati na 
si Jesus, naalala nila na ang mga bagay na ito ay sinulat 
patungkol sa Kanya at ginawa nila ang mga bagay na ito 
sa Kanya. Samantala, ang mga taong kasama Niya 
noong tinawag Niya si Lazaros mula sa kanyang libingan 
at buhayin mula sa mga patay ay panay-panay ang 
pagpapatotoo. 18 Ito rin ang dahilan kaya sinalubong Siya 
ng mga tao. Narinig nila na ginawa Niya ang himalang ito. 

Walang Nangyari sa Mga Plano ng Kaaway 

‘9 Kaya't nagusap-usap ang mga Pariseo at sinabi, 
"Hindi nyo ba nauunawaan na wala tayong nagawa? 
Tignan n'yo, ang lahat ng tao ay pumupunta na sa Kanya!" 
20 At may mga ilang Griyego doon na umakyat upang 
sumamba sa gitna ng kapistahan. 21 Lumapit ang mga ito 
kay Felipe na taga Betsaida sa Galilea at nakiusap sa 
kanya na ang sabi, "Bossing, pwede nyo po bang ipakilala 
si Jesus sa amin?" 22 Pumunta si Felipe kay Andres 
upang kausapin siya at pagkatapos ay sinabi nina Andres 
at Felipe kay Jesus. 

Mamatay sa Sarili Upang Magka Buhay na 
Pinagpala 

2 3 Sinagot sila ni Jesus at sinabi, "Dumating na ang 
oras na ang Anak ng Tao ay maparangalan. 2 4 Sasabihin 
Ko sa inyo ang totoo, malibang malaglag ang isang butil 


57 



ng trigo sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Pero pag ito'y 
namatay, magbubunga ito ng marami. 2 5 Siya na hindi 
handang iwanan ang kanyang buhay ay mawawalan nito, 
ngunit siya na handang iwanan ang kanyang buhay sa 
mundong ito ay maiingatan ito at magtatamo ng buhay na 
pinagpala at walang katapusan. 26 Kung ang sinuman ay 
maglilingkod sa Akin, dapat siyang sumunod sa Akin; 
kung nasaan Ako, nandoon din ang Aking lingkod. Kung 
sinuman ay maglingkod sa Akin, siya'y paparangalan ng 
Aking Ama. 

Nagsalita ang Ama Mula sa Langit 

2 7 Ngayon nakakaramdam Ako ng pagkabagabag sa 
Aking kaluluwa at ano ang dalangin Ko? 'Ama, iligtas nyo 
po Ako mula sa oras na ito!' Ngunit dahil nga dito kaya 
Ako dumating sa oras na ito. 28 Ama, luwalhatiin N’yo po 
ang Iyong pangalan." At may tinig mula sa langit ang 
nagsalita, "Niluwalhati Ko na, at muli Ko pa itong 
luluwalhatiin." 2 9 Kaya naman sinabi ng mga taong 
nakatayo doon ng marinig nila ay kumulog daw, ang iba 
naman ay nagsabi na may anghel na nagsalita sa Kanya. 
3° Sumagot si Jesus at sinabi, "Ang tinig na narinig n'yo ay 
di para sa Akin kundi para sa inyo. 31 Ngayon ang 
paghuhukom ng mundong ito. Ngayon ang pangulo ng 
mundong ito ay palalayasin mula sa kanyang puwesto. 
3 2 At, kung Ako ay maitaas mula sa lupa, hahatakin Ko ang 
lahat ng tao papunta sa Akin. 

Lumakad Kayo sa Liwanag 

33 Sinabi Niya ito bilang pahiwatig kung anong uri 
ng kamatayan ang Kanyang haharapin. 34 Sinagot Siya ng 
mga tao, "Narinig namin mula sa Kautusan na ang 
hinirang ng Diyos na Hari't Tagapagligtas ay mananatili 


58 



magpakailanman kaya paano Mo sasabihing ang Anak ng 
Tao ay dapat maitaas? Sino ba tong Anak ng Tao?" 35 Kaya 
sinagot sila ni Jesus, "Kaunting panahon nalang kayo may 
liwanag. Lumakad kayo habang taglay nyo ang liwanag 
para hindi kayo abutan ng dilim; dahil siya na naglalakad 
sa dilim ay hindi alam ang pupuntahan. 36 Hanggang 
taglay n'yo ang liwanag, magtiwala at sumunod kayo sa 
liwanag upang kayo ay maging mga anak ng liwanag." 
Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito Siya'y 
umalis at nagtago sa kanila. 

May mga Taong Matitigaspa rinAng Puso 

37 Kahit napakarami Niyang ginawang himala sa 
kalagitnaan nila, hindi pa rin sila nagtiwala at sumunod 
sa Kanya— 3 8 upang ang salita ni propeta Isaias ay 
matupad na sinasabi, "Panginoon, sino po ang naniwala 
sa aming pahayag? At kanino ba naipakita ang 
kapangyarihan ng Panginoon? 39 Kaya nga hindi sila 
makapaniwala dahil sinabing muli ni Isaias, 4° "Binulag 
niya ang kanilang mga mata, at pinatigas ang kanilang 
puso upang hindi sila makakita gamit ang kanilang mga 
mata, o makaunawa gamit ang kanilang mga puso, at 
magbalik-loob at pagagalingin Ko sila." 41 Sinabi ito ni 
Isaias nang makita niya ang Kaniyang kaluwalhatian at 
nagpahayag patungkol sa Kanya. 

Nais ng Diyos Maligtas ang Lahat ng Tao 

4 2 Samantala, maraming kabilang sa mga kilalang 
pinuno ng bayan ang nanalig sa Kanya ngunit dahil sa 
mga Pariseo hindi nila ipinapaalam ito, kundi ay 
ititiwalag sila mula sa simbahan. 43 Ginawa nila ito dahil 
mas minahal nila ang karangalang binibigay ng tao higit 
kaysa karangalang galing sa Diyos. 44 Sumigaw si Jesus at 


59 



sinabi, "Siya na nagtitiwala at sumusunod sa Akin ay 
hindi nagtitiwala at sumusunod sa Akin kundi sa Kanya 
na nagpadala sa Akin. 45 At sinumang nakakakita sa Akin 
ay nakikita Siya na nagpadala sa Akin. 46 Dumating Ako 
upang maging liwanag para sa lahat ng tao, upang 
sinumang magtiwala at sumunod sa Akin ay hindi na 
manatili sa kadiliman. 47 Kung ang sinumang makarinig 
ng Aking mga salita ay hindi magtiwala at sumunod, hindi 
Ko siya hahatulan dahil hindi Ako dumating upang 
hatulan ang mga makasalanan kundi upang iligtas ang 
lahat. 48 Ang hindi tumatanggap sa Akin, at di 
tumatanggap sa Aking mga salita, ay may isa na hahatol 
sa kanya - ang salita na sinabi Ko. Ito ang hahatol sa kanya 
sa huling araw. 49 Dahil hindi Ako nagsasalita para sa 
Aking sarili, kundi ang Ama na nagpadala sa Akin ang 
nagbigay sa Akin ng utos - kung ano ang Aking sasabihin 
at kung ano ang Aking ituturo. 50 At alam Ko na ang 
Kanyang utos ay patungo sa buhay na pinagpala at walang 
katapusan. Kaya anumang sinasabi Ko at anumang 
sinasabi sa Akin ng Ama, iyon ang Aking sinasabi. 

Pinagsilbihan ni Jesus ang mga Alagad 


Bago pa sumapit ang Pista ng Paskwa, 
naunawaan ni Jesus na dumating na ang 
Kanyang oras upang iwanan ang mundong 
ito at pumunta sa Ama. Dahil iniibig Niya 
ang mga sa Kanya na nasa mundo, ipinakita Niya ang 
Kanyang pag-ibig sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan. 
2 Habang sila ay naghahapunan, nilagay na ng diyablo sa 
puso ni Judas Iskariote, ang anak ni Simon, na 
pagtaksilan Siya. 3 Naunawaan na ni Jesus na 
ipinagkaloob na ng Ama ang lahat ng bagay sa Kanyang 
mga kamay, na Siya ay nagmula sa Diyos at papunta sa 


60 


Diyos. 4 Umahon Siya mula sa Kanyang hapunan, itinabi 
ang Kanyang panlabas na kasuotan, kumuha ng tuwalya 
at itinali ito sa Kanyang baywang. 5 Pagkatapos, naglagay 
Siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang 
mga paa ng Kanyang mga alagad at punasan ang mga ito 
ng tuwalyang nakatali sa Kanyang baywang. 6 Pagdating 
Niya kay Simon Pedro sinabi ni Pedro sa Kanya, 
"Panginoon, huhugasan nyo po ba ang aking mga paa?" 
7 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Sa ngayon ay hindi 
mo pa naiintindihan ang ginagawa Ko, ngunit 
maiintindihan mo rin pagkatapos nito." 8 Sinabi ni Pedro 
sa Kanya, "Hindi N’yo po kailanman huhugasan ang aking 
mga paa!" Sinagot siya ni Jesus, "Malibang hugasan kita, 
wala kang bahagi sa Akin." 

Hindi Lahat ng Alagad ay Malinis 

9 Sumagot si Simon Pedro sa Kanya, "Panginoon, 
huwag lang po ang mga paa ko, kundi pati na ang aking 
mga kamay at ulo!" 10 Sinagot siya ni Jesus, "Siya na 
naligo na ay hindi na kailangan, maliban sa paghuhugas 
ng kanyang mga paa. Malinis na ang kanyang katawan. 
Kayo nga ay malinis na ngunit hindi lahat kayo." 11 Dahil 
alam Niya kung sino ang magtataksil sa Kanya, sinabi 
Niya, "Hindi lahat kayo ay malinis." 12 Matapos Niyang 
hugasan ang kanilang mga paa, nagbihis Siya at nagbalik 
sa puwesto Niya. Sinabi Niya sa kanila, "Naintindihan nyo 
ba ang ginawa Ko sa inyo? 

Halimbawa ni Jesus na Dapat Sundin 

J 3 Tinatawag nyo Akong 'Guro' at 'Panginoon' at 
kayo ay tama dahil yun nga Ako. 14 Kung Ako na inyong 
Panginoon at Maestro ay naghugas ng inyong mga paa, 
dapat hugasan nyo din ang mga paa ng isa't isa. 


6 i 



‘5 Nagbigay Ako sa inyo ng halimbawa na dapat n'yong 
gawin kung paano Ko ito ginawa sa inyo. 16 Sasabihin ko 
sa inyo ang totoo, walang lingkod ang higit na dakila kaysa 
sa kanyang panginoon, ni ang mensahero ay higit na 
dakila kaysa sa nagpadala sa kanya. ^ Kung naiintindihan 
n'yo ang mga bagay na ito; mapalad kayo kung gagawin 
n'yo sila. 18 Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi Ko; 
kilala Ko ang Aking mga pinili. Ngunit ang sinulat ng mga 
propeta ay dapat maganap na sinabi, 'Siya na aking 
kaibigan at kasama kong kumain ng tinapay ang siyang 
nagtaksil sa akin.' ‘9 Sinasabi Ko sa inyo ito ngayon bago 
pa man mangyari para kung mangyari na ay magtiwala 
kayo na Ako nga Siya. 

Tinukoy ni Jesus ang Magtataksil sa Kanya 

20 Sasabihin Ko sa inyo ang totoo, siya na 
tumatanggap ng sinumang ipadala Ko ay tumatanggap sa 
Akin, at sinumang tumatanggap sa Akin ay tumatanggap 
sa Kanya na nagpadala sa Akin." 21 Pagtapos sabihin ito ni 
Jesus nabagabag ang Kanyang espiritu at inilahad sa 
kanila ang Kaniyang nalalaman, "Sasabihin Ko sa inyo 
ang totoo, isa sa inyo ay magtataksil sa Akin!" 22 Kaya't 
nagtinginan ang mga alagad sa isa't isa dahil wala silang 
ideya kung sino ang Kanyang tinutukoy. 2 3 May isa sa mga 
alagad na kinagigiliwan ni Jesus at siya'y nakahilig sa 
dibdib ni Jesus. 2 4 Sumenyas si Simon Pedro sa kanya at 
pinakiusapan siya na tanungin kung sino ang Kanyang 
tinutukoy. 2 s Kaya habang nakahilig sa dibdib ni Jesus ay 
nagtanong siya sa Kanya, "Panginoon, sino po ang 
tinutukoy N'yo?" 26 Sumagot si Jesus, "Ang Aking 
tinutukoy ay siya na bibigyan Ko ng kapirasong tinapay 
matapos Ko itong isawsaw." At pagkatapos Niyang 


62 



isawsaw ang kapiraso ng tinapay, ibinigay Niya ito kay 
Judas Iskariote na anak ni Simon. 

Inilihim ni Jesus ang Plano ni Judas 

2 7 Matapos kainin ito, sinaniban siya ni Satanas. At 
sinabi ni Jesus sa kanya, "Gawin mo na ang dapat mong 
gawin." 28 Wala sa kanila na nasa lamesa ang nakakaalam 
kung anong dahilan bakit Niya ito sinabi sa kanya. 
2 9 Akala ng ilan sa kanila na dahil hawak ni Judas ang 
lalagyan ng pera ay sinabihan siya ni Jesus, "Bilhin mo 
ang mga bagay na kakailanganin natin sa Pista," o di kaya 
baka inutusan siyang magbigay ng ilan sa mga mahihirap. 
3° Matapos kainin ang kapirasong tinapay, dali-dali 
siyang lumabas. Gabi na noon. 31 Kaya pagkaalis niya ay 
sinabi ni Jesus, "Ngayon ang Anak ng Tao ay naluwalhati 
at ang Diyos ay naluwalhati sa Kanya. 32 Kung ang Diyos 
ay naluwalhati sa Kanya, luluwalhatiin din Siya ng Diyos 
kasama N'ya, at luluwalhatiin Siya nito kaagad. 33 Mga 
munting anak, kaunting panahon nalang n'yo Ako 
makakasama. Hahanapin n'yo Ako, at kagaya ng sinabi 
Ko sa mga Judio, 'Hindi kayo makakapunta sa Aking 
pupuntahan.' Ganito rin ang sinasabi Ko sa inyo ngayon. 

Magmahalan - Utos ni Jesus sa mgaAlagad 

34 Isang bagong utos ang ibinibigay Ko sa inyo: 
Ibigin n'yo ang isa't isa. Kung paano Ko kayo inibig, gayon 
din dapat n'yong ibigin ang isa't isa. 35 Sa pamamagitan 
nito malalaman ng lahat ng tao na kayo'y mga alagad Ko 
- kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa." 36 Tinanong Siya 
ni Simon Pedro, "Panginoon, saan po Kayo pupunta?" 
Sinagot siya ni Jesus, "Papunta Ako sa lugar na di mo pa 
kayang sumunod, pero susunod ka sa Akin pagtapos." 
37 Sinagot Siya ni Pedro, "Panginoon, bakit po hindi ako 


63 



makakasunod sa Inyo ngayon? Iaalay ko po ang aking 
buhay para sa Inyo." 38 Sinagot siya ni Jesus, "Iaalay mo 
ang iyong buhay para sa Akin? Sasabihin Ko sa'yo ang 
totoo, hindi titilaok ang manok hangga't di mo Ako 
itinatakwil ng makatlong beses. 

Pinalakas ni Jesus ang Kanilang Loob 


Huwag n'yong hayaang mabalisa ang inyong 
mga puso. Magtiwala at sumunod kayo sa Diyos; 
magtiwala din kayo at sumunod sa Akin. 2 Sa 
tahanan ng Aking Ama ay maraming lugar na pwede 
n'yong tirahan. Kung hindi ay sana sinabi Ko na sa inyo. 
Doon Ako papunta para maghanda ng lugar para sa inyo. 
3 Kung aalis Ako't maghahanda ng lugar para sa inyo, 
babalik uli Ako at isasama Ko na kayo sa Aking piling; 
para kung saan Ako nandoon ay nandoon din kayo. 4 Alam 
n'yo kung saan Ako papunta at alam n'yo din ang daan. 

5 Nagtanong sa Kanya si Tomas, "Panginoon, hindi po 
namin alam kung saan Kayo pupunta, kaya paano po 
namin malalaman ang daan?" 6 Sinagot siya ni Jesus, 
"Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na 
pinagpala. Walang makakarating sa Ama kundi sa 
pamamagitan Ko. ? Kung nakilala n'yo Ako, nakilala na 
din n'yo ang Aking Ama. Simula ngayon, kilala n'yo na 
Siya at nakita na n'yo Siya." 8 Sinabi ni Felipe sa Kanya, 
"Panginoon, ipakita N'yo po sa amin ang Ama at sapat na 
po ito sa amin." 9 Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sa matagal na 
panahong kasama n'yo Ako, hindi mo pa ba Ako nakilala, 
Felipe? Siya na nakakita sa Akin ay nakakita rin sa Ama. 
Paano mo sasabihin ngayon, 'Ipakita N'yo po sa amin ang 
Ama?' 


64 


Magagawa N’yo ang Aking mga Nagawa 


10 Hindi ka ba naniniwala na Ako ay nasa Ama, at 
ang Ama ay nasa Akin? Ang mga salita na sinasabi Ko sa 
inyo ay hindi Ko sinasabi na galing lang sa Aking kaisipan. 
Ang Ama na naninirahan sa Akin ang Siyang may gawa ng 
mga ito. 11 Magtiwala kayo na Ako ay nasa Ama, at ang 
Ama ay nasa Akin; kundi naman, magtiwala kayo alang- 
alang sa mga gawang nasaksihan n'yo. 12 Sasabihin Ko sa 
inyo ang totoo, siya na nagtitiwala at sumusunod sa Akin 
ay makakagawa din ng mga bagay na ginagawa Ko. Higit 
pa sa mga ito ang gagawin niya dahil pupunta na Ako sa 
Aking Ama. x 3 At anumang hingin n'yo sa Aking pangalan 
ay gagawin Ko, para maluwalhati ang Ama kasama ng 
Anak. 


Humiling Kayo at Gagawin Ko 

Kung hihiling kayo ng kahit anong bagay sa 
pangalan Ko, gagawin Ko ito. ^ Kung mahal n’yo Ako, 
ingatan n'yo ang Aking mga utos. 16 Mananalangin Ako sa 
Ama, at ipagkakaloob Niya sa inyo ang isa pang Kaagapay 
na di kayo kailanman iiwan— ang Espiritu ng 
katotohanan. Hindi Siya kayang tanggapin ng lahat dahil 
hindi nila Siya nakikita o nakikilala. Pero kilala n'yo Siya 
dahil naninirahan Siya sa piling n'yo at mananahan sa 
inyong puso. 18 Hindi Ko kayo iiwan ng walang kaagapay. 
Pupuntahan Ko kayo. 19 Sa maikling panahon nalang, 
hindi na Ako makikita sa mundong ibabaw ngunit patuloy 
n'yo Akong makikita. Dahil Ako'y buhay, kayo din ay 
mabubuhay. 20 Mauunawaan n'yo sa araw na iyon na Ako 
ay nasa Ama at kayo ay nasa Akin, at Ako ay nasa inyo. 


65 



Kanino Lubos na Magpapakilala si Jesus 


21 Siya na nakakaalam ng Aking mga utos at 
tumutupad nito ang nagmamahal sa Akin. Matutuwa ang 
Ama sa kanya na nagmamahal sa Akin. Ako din ay 
matutuwa sa kanya at lubusan Akong magpapakilala sa 
kanya. 22 Sinabi ni Judas (hindi Iseariote), "Panginoon, 
bakit po n'yo ipapahayag ng lubos ang Inyong sarili sa 
amin at hindi sa lahat ng tao?" 2 3 Sumagot si Jesus at 
sinabi sa kanya, "Kung mahal Ako ng isang tao, susunod 
siya sa Aking mga salita. Matutuwa ang Aking Ama sa 
kanya at pupuntahan Namin siya at mananahan Kami sa 
kanyang piling. 2 4 Ang hindi nagmamahal sa Akin ay hindi 
susunod sa Aking mga sinasabi. Ang salita na inyong 
naririnig ay di sa Akin kundi sa Ama na nagpadala sa Akin. 
2 5 Sinasabi Ko sa inyo ang mga bagay na ito habang 
kasama n'yo pa Ako. 

Ang Kaagapay - Banal na Espiritu 

26 Pero ang Kaagapay, ang Banal na Espiritu, na 
ipapadala ng Ama sa Aking pangalan, ang Siyang 
magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at ipapaalala Niya sa 
inyo ang lahat ng bagay na sinabi Ko sa inyo. 2 ? Tagumpay 
at kasiyahan ang Aking iniiwan sa inyo. Ang Aking 
tagumpay at kasiyahan ang binibigay Ko sa inyo at hindi 
Ako nagbibigay sa inyo tulad ng tao. Huwag n'yong 
hayaang mabagabag ang inyong puso, ni hayaang 
matakot ito. 28 Narinig n'yo kung paano Ko sinabi sa inyo, 
'Aalis Ako at muling babalik sa inyo.' Kung mahal n'yo Ko, 
matutuwa kayo dahil sinabi Ko na pupunta Ako sa Aking 
Ama dahil ang Ama ay higit na dakila sa Akin. 2 9 Sinabi 
Ko sa inyo bago ito mangyari para kung mangyari na ito 
ay magtiwala kayo at sumunod. 3° Hindi na magtatagal 

ang pakikipag-usap Ko sa inyo dahil ang pangulo ng 

66 



mundong ito ay parating na. Hindi Ako saklaw ng 
kanyang awtoridad. 31 Pero mangyayari ito para malaman 
ng mundo na mahal Ko ang Ama at ginagawa Ko lang ang 
inutos ng Aking Ama. Tumayo na kayo at umalis na tayo 
dito." 


Ako ang Puno, Kayo ang mga Sanga 

"Ako ang totoong puno ng ubas at ang Aking 
Ama ang hardinero. 2 Ang bawat sangang 
nasa Akin na hindi nagbubunga ay 
tinatanggal Niya, at ang bawat sangang 
namumunga ay nililinis Niya para lalo pang maging 
mabunga. 3 Ngayon, malinis na kayo sa pamamagitan ng 
salita na sinabi Ko sa inyo. 4 Manatili kayo sa Akin at Ako'y 
mananatili sa inyo. Kung paano ang sanga'y di 
magkakabunga mula sa sarib nito mabbang manatili 
itong nakakabit sa puno, hindi n'yo rin kaya, kung di kayo 
mananatili sa Akin. 5 Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga 
sanga. Mananatib Ako sa kanya na nananatili sa Akin at 
siya ay magbubunga ng marami. Hindi n'yo 'to magagawa 
kung Ako'y walay sa inyo. 6 Kung sinuman ay hindi 
nananatili sa Akin, para siyang sanga na itinapon at 
natuyo. Pupulutin ito ng mga tao at ihahagis sa apoy 
upang sunugin. 

Minamahal ni Jesus ang Kanyang mga Alagad 


7 Kung nananatili kayo sa Akin at ang mga salita Ko 
ay nananatili sa inyo, hihibng kayo ng anumang bagay at 
ito'y ipagkakaloob sa inyo. 8 Ito ang nagbibigay luwalhati 
sa Aking Ama na kayo ay magbunga ng marami, para 
talagang maging mga alagad Ko Kayo. 9 Kung paano Ako 
minahal ng Ama, gayon Ko din kayo minahal. Magpatuloy 
kayo sa Aking pagmamahal. 10 Kung sinusunod n'yo ang 


67 


Aking mga utos, mananatili kayo sa Aking pagmamahal, 
kung paano Ako sumunod sa mga utos ng Aking Ama at 
nanatili sa Kanyang pagmamahal. 11 Sinabi Ko sa inyo ang 
mga bagay na ito para manatili sa inyo ang Aking 
kagalakan at para makumpleto ang inyong kagalakan. 
12 Ito ang Aking utos: mahalin ninyo ang isa't isa katulad 
ng pag-mamahal Ko sa inyo . 13 Walang pag-mamahal ang 
hihigit pa sa pagmamahal ng isang taong nag-aalay ng 
kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. x 4 Kayo'y 
mga kaibigan Ko kung ginagawa ninyo anumang iutos Ko 
sainyo. 

Tinuturing Ko Kayong Kaibigan 

13 Simula ngayon, di Ko na kayo itinuturing na mga 
lingkod lamang dahil ang lingkod ay walang alam sa 
ginagawa ng kanyang pinaglilingkuran. Tinuturing Ko na 
kayong mga kaibigan dahil ipinaunawa Ko na sa inyo ang 
lahat ng bagay na natutunan Ko sa Aking Ama. 16 Hindi 
ninyo Ako pinili, kundi Ako ang pumili sa inyo at nag- 
ordena sa inyo para kayo ay humayo at magbunga, at 
manatili ang inyong bunga. Kaya't anumang hilingin 
ninyo sa Ama sa Aking pangalan ay ibibigay Niya sa inyo. 

Ayaw sa Inyo ng Mundo 

Iniutos Ko sa inyo ang mga bagay na ito para 
matuto kayong magmahalan sa isa't isa. 18 Kung ang 
mundo ay namumuhi sa inyo, unawain ninyo na namuhi 
na ito sa Akin bago kayo kamuhian nito. 19 Kung kayo ay 
maka mundo, mamahalin nila kayo tulad ng pagmamahal 
nila sa kanilang kapwa. Pero dahil hindi kayo maka 
mundo, kundi pinili Ko kayo mula sa mundong ito: ayaw 
sa inyo ng mundo. 20 Alalahanin ninyo ang salitang sinabi 
Ko sa inyo, 'Walang lingkod na mas higit na dakila kaysa 


68 



sa kanyang pinaglilingkuran.' Kung inusig nila Ako, 
uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang Aking salita, 
tutuparin din nila ang inyong mga salita. 21 Ngunit lahat 
ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa Aking 
pangalan, dahil hindi nila Siya kilala na nagpadala sa Akin. 

22 Kung hindi lang sana Ako naparito at nangaral sa kanila, 
hindi nila ginawa ang kasalanang ginawa nila, pero 
ngayon ay hindi na nila maitatago ang kanilang kasalanan. 

2 3 Siya na namumuhi sa Akin ay namumuhi rin sa Aking 
Ama. 2 4 Kung hindi Ko ginawa sa harap nila ang mga 
gawang hindi pa nagawa nino man, hindi sila nagkasala. 
Pero ngayon, parehas nilang nakita at kinamuhian Ako't 
ang Aking Ama. 2 5 Ngunit ito'y nangyari para matupad 
ang sinabi at naisulat sa kanilang kautusan, 'Kinamuhian 
nila Ako ng walang kadahi-dahilan.' 26 Ngunit pagdating 
ng Kaagapay na ipapadala Ko sa inyo mula sa Ama, ang 
Espiritu ng katotohanan na manggagaling sa Ama - Siya 
ang magpapatotoo patungkol sa Akin. 2 7 At kayo rin ay 
magpapatotoo dahil kasa-kasama Ko na kayo sa simula't 
simula pa. 


Ang Pag-unsig na Darating 

f Sinabi Ko ang mga bagay na ito para 
walang humadlang sa inyong pagsunod sa 
Akin. 2 Ititiwalag nilakayo sa mga simbahan. 
Oo, darating ang panahon na sinumang papatay sa inyo 
ay ituturing na ito'y paglilingkod niya sa Diyos. 3 At 
gagawin nila ang mga bagay na ito sa inyo dahil hindi nila 
nakikilala ang Ama o Ako. 4 Pero sinabi Ko sa inyo ang 
mga bagay na ito para pag dumating na ang panahon ay 
maalala n'yo na sinabi Ko ang mga ito sa inyo. At di Ko 
sinabi ang mga bagay na ito sa inyo noong una dahil 
kasama n'yo pa Ako. 5 Ngayon ay papunta na Ako sa 


69 


Kanya na nagpadala sa Akin at wala sa inyo ang 
nagtatanong, 'Saan po Kayo pupunta?' 

Pagdating ng Kaagapay - Banal na Espiritu 

6 Pero dahil sinabi Ko ang mga bagay na ito sa inyo 
ay napuno na ng pighati ang inyong mga puso. 7 Gayun pa 
man, sasabihin Ko pa rin sa inyo ang totoo. Makakabuti 
para sa inyo na Ako'y umalis dahil kung hindi Ako aalis ay 
hindi mapapa sa inyo ang Kaagapay. Ngunit pag alis Ko 
ay papupuntahin Ko Siya sa inyo. 8 Pagdating Niya ay 
ipapamukha Niya sa lahat ng tao ang kanilang kasalanan, 
ang buhay na matuwid at ang paghuhukom. 9 Sa kanilang 
kasalanan; dahil hindi sila nagtiwala at sumunod sa Akin; 
10 Sa buhay na matuwid, dahil papunta Ako sa Ama at di 
n'yo na Ako makikita; 11 Sa paghuhukom, dahil 
sinentensyahan na ang pangulo ng mundong ito. 
12 Marami pa 'Kong bagay na sasabihin sa inyo pero di 
n'yo pa kayang tanggapin ngayon. ^ Pero pagdating ng 
Espiritu ng Katotohanan, gagabayan Niya kayo sa lahat ng 
katotohanan dahil hindi Siya mangungusap mula sa 
Kanyang sarili kundi sasabihin Niya lang ang anumang 
nadinig Niya. Ipapakita Niya sa inyo ang mga bagay na 
darating. ‘4 Pararangalan Niya Ako dahil tatanggap Siya 
mula sa Akin at ipapaalam ito sa inyo. J 5 Ang lahat ng mga 
bagay na mayroon ang Ama ay Akin. Kaya sinabi Ko na 
tatanggap Siya mula sa Akin at ipapaalam ito sa inyo. 

Pag-akyat ni Jesus sa Langit 

16 Maigsing panahon nalang at di n'yo na Ako 
makikita. At pagtapos muli ng maigsing panahon ay muli 
n'yo Akong makikita dahil pupunta Ako sa Ama." 17 Kaya't 
nagtanungan ang mga alagad sa isa't isa, "Ano 'tong sinabi 
Niya sa atin na, 'Maigsing panahon nalang at di n'yo na 


70 



Ako makikita. At paglipas muli ng maigsing panahon, 
muli n'yo Akong makikita' At yung, 'Dahil pupunta Ako sa 
Ama'?" 18 At nagtanungan pa sila, "Ano 'tong sinasabi 
Niyang, 'Maigsing panahon?' "Hindi natin masabi kung 
ano ang ibig Niyang sabihin." ^ Nalaman ni Jesus na 
gusto nila Siyang tanungin tungkol dito at sinabi sa kanila, 
"Nagtatanungan ba kayo sa isa't isa tungkol sa sinabi 
Kong, "Maigsing panahon na lang at di n'yo na Ako 
makikita. At paglipas muli ng maigsing panahon, mub 
n'yo Akong makikita?" 

Ang Inyong Lungkot ay Mauuwi sa Kagalakan 

20 Sasabihin Ko sa inyo ang totoo, mananangis 
kayo at magdadalamhati, ngunit ang mundo ay 
magdiriwang. Kayo'y magluluksa pero ang inyong 
pagluluksa ay magbubunga ng kagalakan. 21 Ang isang 
babaing malapit nang magsilang ng bata ay nakakaranas 
ng matinding kirot dahil oras na ng kanyang 
panganganak. Pero paglabas na paglabas ng bata ay wala 
na ang alaala ng kanyang pagdurusa dahil sa tuwa na may 
isang taong isinilang sa daigdig. 22 Yan ang dahilan kaya 
kayo malungkot ngayon: pero, magkikita tayong mub at 
magagalak ang inyong mga puso - kagalakang walang 
sinumang makakaagaw sa inyo. 2 3 Sa araw na iyon, hindi 
na kayo magtatanong sa Akin. Sasabihin Ko sa inyo ang 
totoo, anumang hibngin ninyo sa Ama sa Aking pangalan 
ay ibibigay Niya sa inyo. 

Humingi Kayo atKayo’y Tatanggap 

2 4 Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa 
Aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap, para 
makumpleto ang inyong kagalakan. 2 5 Patabnghaga Kong 
sinabi ang mga bagay na ito pero darating ang panahon 


71 



na di na Ako magsasalita sa inyo ng patalinghaga. Ilalahad 
Ko sa inyo ang Ama sa mga salitang madaling unawain. 26 
Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Aking pangalan at di 
Ko sinasabi na mananalangin Ako sa Ama para sa inyo. 
2 7 Itinuturing kayo ng Ama bilang Kanyang mga kaibigan 
dahil kinaibigan n'yo Ako at nagtiwala kayo na dumating 
Ako mula sa Diyos, 28 Dumating Ako mula sa Ama, 
naparito sa daigdig at muling iiwan ang daigdig para 
pumunta sa Ama. 2 9 Sinabi ng Kanyang mga alagad sa 
Kanya, "Ayus! Madali na pong intindihin ang sinasabi 
N'yo at di na po matalinghaga! 3° Ngayon po ay sigurado 
kami na alam N'yo po ang lahat ng bagay at walang tao'ng 
dapat na mag-alinlangan patungkol sa Inyo. Sa 
pamamagitan nito kami po'y naniniwala na nagmula 
Kayo sa Diyos." 

Tagumpay si Jesus Laban sa Mundo 

3 1 Sinagot sila ni Jesus, "Naniniwala na ba kayo 
ngayon? 32 Tignan n'yo, dumarating ang oras, Oo, 
dumating na ngayon, na lahat kayo ay magsisikalat, ang 
bawat isa sa inyo ay magkakanya-kanya at iiwan Akong 
mag-isa. Pero hindi Ako nag-iisa dahil kasama Ko ang 
Aking Ama. 33 Sinabi Ko sa inyo ang mga bagay na ito para 
sa pamamagitan ng pagtitiwala n'yo sa Akin ay 
magkaroon kayo ng tagumpay at kasiyahan. Haharapin 
n'yo ang mga problema sa mundong ito. Pero mabuhayan 
kayo ng loob dahil nanalo na Ako sa pakikipaglaban sa 
mundo! 


Kinausap ni Jesus ang Ama 



Pagtapos sabihin ni Jesus ang mga salitang 
ito, tumingala Siya sa langit at sinabi, "Ama, 
dumating na po ang oras. Luwalhatiin N'yo po 


72 


ang inyong Anak upang ang Anak ay magbigay din po ng 
luwalhati sa Inyo, 2 Dahil po sa binigyan N'yo Siya ng 
kapangyarihang pamunuan ang lahat ng tao upang bigyan 
ng buhay na pinagpala at walang katapusan ang mga 
taong ipinagkaloob N'yo sa Kanya. 3 At ito ang buhay na 
pinagpala at walang katapusan: ang makilala't maranasan 
Ka, ang nag-iisa at totoong Diyos, at si Jesus ang Iyong 
hinirang na Hari't Tagapagligtas na Iyong pinadala. 
4 Niluwalhati Ko po Kayo sa lupa. Tinapos Ko po ang 
trabahong ipinagkaloob N'yo po sa Aking gawin. 5 At 
ngayon po, O Ama, Kayo po mismo ang magbigay 
luwalhati sa Akin -katulad ng kaluwalhatiang tinaglay Ko 
sa piling N'yo bago pa man lalangin ang mundo. 
6 Ipinakilala Ko po ang Inyong pangalan sa mga taong 
ipinagkaloob N'yo sa Akin mula sa mundo. Noon pa ma'y 
sa Inyo na po sila. Ibinigay N'yo sila sa Akin at tinupad 
nila ang Inyong salita. 7 Ngayon po'y alam na nila na ang 
lahat ng mga bagay na ibinigay N'yo sa Akin ay mula sa 
Inyo. 8 Dahil binigay Ko po sa kanila ang mga salita na 
ibinigay N'yo sa Akin at tinanggap po nila ang mga ito. 
Kumbinsido na po sila na Ako po ay nanggaling sa Inyo at 
naniwala sila na pinadala N'yo Ko. 9 Ipinapanalangin Ko 
po sila. Hindi Ko po ipinapanalangin ang buong mundo, 
ngunit para sa kanila na ipinagkaloob N'yo sa 'Kin, dahil 
sila po'y sa Inyo. 

Kay Jesus ang Lahat ng sa Diyos 

10 Lahat po ng sa Akin ay sa Inyo at ang sa Inyo ay 
Sa Akin, at Ako ay naluwalhati dahil sa kanila. 11 At 
ngayo'y malapit na po Akong mawala sa mundo, pero 
nasa mundo pa po sila. Dumudulog po Ako sa Inyo. 
Amang Banal, ingatan N'yo po sa pamamagitan ng Inyong 
pangalan ang mga pinagkaloob N'yo sa Akin upang sila'y 


73 



maging mag-kaisa tulad Natin . 12 Habang sila po'y kasama 
Ko sa lupa ay iningatan Ko sila sa pamamagitan po ng 
Inyong pangalan. Sila pong ipinagkaloob N'yo'y iningatan 
Ko at wala pong napahamak sa kanila maliban sa anak ng 
kapahamakan upang matupad ang sinulat ng mga 
propeta. Ngayon po'y papunta na Ako sa Inyo at 
sinasabi Ko po ang mga bagay na ito habang Ako'y nasa 
mundo pa, upang ang kalooban nila'y mapuno ng Aking 
kagalakan. 

Panalangin ng Pag-iingat 

!4 Ipinagkaloob Ko po sa kanila ang Inyong salita at 
kinamuhian sila ng mundo, dahil hindi po sila maka 
mundo, gaya Ko po na hindi maka mundo. Hindi Ko po 
ipinapanalangin na kunin N'yo na po sila sa mundo, 
kundi'y ingatan N'yo po sila mula sa masama. 16 Hindi po 
sila maka mundo, gaya Ko po na di maka mundo.Gawin 
N'yo po silang banal sa pamamagitan ng Inyong 
katotohanan. Ang Inyo pong salita ay katotohanan. 
18 Kung paanong Ako po'y pinadala N'yo sa mundo, gayon 
Ko din naman sila pinadala sa mundo. ^ At alang-alang 
sa kanila'y itinatalaga Ko po ang Aking sarili upang sila 
di'y maitalaga sa pamamagitan ng katotohanan. 

Panalangin para sa Pag-kakaisa 

20 Hindi lang po para sa kanila ang Aking 
panalangin kundi rin po para sa mga magtitiwala at 
susunod pa sa Akin sa pamamagitan ng kanilang salita- 
21 na sila pong lahat ay magkaisa; kung paano Kayo, Ama, 
ay sumasa Akin, at Ako po'y sumasa Inyo, na sila din po 
ay magkaisa bunga ng kanilang kaugnayan sa atin, upang 
maniwala ang mundo na pinadala N'yo Ako. 22 Ang 
kaluwalhatiang iginawad N'yo po sa Akin ay iginawad Ko 


74 



din po sa kanila upang sila'y magkaisa kung paanong tayo 
ay nagkakaisa. 2 3 Ako'y sumasa kanila at Kayo'y sumasa 
Akin upang sila'y maging ganap dulot ng pag-kakaisa. Sa 
ganitong paraan, mauunawaan ng mundo na Ako'y 
pinadala N'yo at minahal N'yo po sila kung paano N'yo po 
Ako minahal. 


Panalangin na Maghari ang Pag-ibig 

2 4 Ama, gusto Ko po na sila na pinagkaloob N'yo sa 
Akin ay makasama Ko kung nasaan Ako para makita nila 
ang Aking kaluwalhatian na ipinagkaloob N'yo po sa Akin 
dahil minahal N'yo na Ako bago pa man lalangin ang 
daigdig. O Amang matuwid, hindi po Kayo nakilala ng 
mundo, pero kilala Ko Kayo at naunawaan ng mga ito na 
pinadala N'yo Ako. 26 Pinakilala Ko po sa kanila ang 
Inyong pangalan at patuloy na ipapakilala, upang ang 
pag-ibig na pinaranas N'yo po sa Akin ay sumakanila at 
Ako'y sumakanila. 


Tinraydor ni Judas si Jesus 

Pagkasabi ni Jesus sa mga salitang ito ay 
pumunta Siya kasama ng Kanyang mga 
alagad sa batis ng Oedron kung saan ay may 
hardin. Pumasok Siya roon pati na ang Kanyang mga 
alagad. 2 Alam din ni Judas na nagtaksil sa Kanya ang 
lugar na ito dahil madalas si Jesus pumunta rito kasama 
ng Kanyang mga alagad. 3 Kaya't si Judas, nang 
makatanggap ng isang grupo ng kalalakihan at mga 
opisyal mula sa mga pinunong pari at mga Pariseo, ay 
dumating doon na may mga lampara, mga sulo at mga 
armas. 4 Kaya naman si Jesus, dahil nalalaman ang lahat 
ng bagay na mangyayari sa Kanya, ay lumabas at sinabi sa 
kanila, "Sino po ang inyong hinahanap?" 5 Sumagot sila, 


75 


"Si Jesus na taga Nazaret." Sinagot sila ni Jesus, "Ako po." 
Si Judas na nagtaksil sa Kanya ay kasama nilang nakatayo 
doon. 


Iningatan ni Jesus ang mgaAlagad 

6 Pagkasabi N'ya sa kanilang, "Ako po" sila'y napa 
atras at nabuwal sa lupa. ? Nagtanong Siyang muli sa 
kanila, "Sino po ang hinahanap n'yo?" At sinabi nila, "Si 
Jesus na taga Nazaret." 8 Sumagot si Jesus, "Sinabi Ko na 
sa inyo na Ako po. Kung Ako ang inyong hinahanap, 
pabayaan n'yong makaalis ang mga kasama Ko. 9 Para 
matupad ang Kanyang sinabi tungkol sa kanila, "Walang 
napahamak mula sa kanila na ipinagkaloob N'yo sa Akin." 
10 Kaya't binunot ni Simon Pedro ang dala niyang patalim 
at tinaga ang tauhan ng pangulo ng kaparian, anupa't 
naputol ang kanang tainga nito. Ang pangalan ng lingkod 
na iyon ay Malkus. 11 Kaya't sinabi ni Jesus kay Pedro, 
"Ibalik mo ang iyong kutsilyo sa lalagyan nito! Hindi Ko 
ba iinumin ang basong ibinigay sa Akin ng Aking Ama?" 
12 Ang grupo ng mga sundalo, ang kumander, at ang mga 
opisyal ng mga Judio ang magkakasamang dumakip at 
nagtali kay Jesus. 

Dinakip si Jesus at Dinala kay Annas 

‘3 Dinala muna Siya kay Annas dahil siya ang 
biyenang lalake ni Caiapas na pangulo ng kaparian noong 
taon na iyon. ‘4 Si Caiapas ang nagbigay ng payo sa mga 
Judio na mas mainam na isang tao ang mamatay alang- 
alang sa taong bayan. ^ Sinundan ni Simon Pedro si Jesus 
at isa pang alagad na kilala ng pangulo ng kaparian at 
pumasok sila kasama si Jesus sa palasyo ng pangulo ng 
kaparian. 16 Pero tumayo lang si Pedro sa labas, sa tabi ng 
pintuan. Kaya't lumabas din yung isang alagad na kilala 


7 6 



ng pangulo ng kaparian para kausapin ang babaing 
gwardia na nagbabantay dito. At pinapasok din si Pedro. 

Sinabi ng babaing gwardia na nagbabantay sa pinto kay 
Pedro, "Di ba isa ka sa mga alagad ng taong ito?" Sinabi 
niya, "Hindi po." 18 Dahil sa ginaw, ang mga katiwala at 
opisyal na nakatayo doon ay nagpabaga ng mga uling para 
magpainit. Nakihalo si Pedro sakanilapara magpainit din. 
x 9 Ang pangulo ng kaparian ay nagtanong kay Jesus 
patungkol sa Kanyang mga alagad at sa Kanyang itinuturo. 

Ang Lihim na Paglilitis kay Jesus 

20 Sinagot siya ni Jesus, "Lantaran Akong 
nagsasalita sa lahat ng tao. Lagi Akong nagtuturo sa 
simahan at sa templo kung saan laging nagtitipon ang 
mga Judio. Wala Akong sinabi ng palihim. 21 Bakit n'yo 
Ako tinatanong? Tanungin n'yo sila na nakarinig sa Akin, 
kung ano ang sinabi Ko sa kanila. Siguradong alam nila 
ang Aking mga sinabi." 22 At pagkatapos N'yang sabihin 
ang mga ito, sinampal si Jesus ng isa sa mga opisyal at 
sinabi, "Ganito Mo ba sagut-sagutin ang pangulo ng 
kaparian?" 2 3 Sinagot siya ni Jesus, "Kung masama ang 
sinabi Ko, magpatotoo ka laban sa nakita mong masama, 
pero kung mabuti ang sinabi Ko bakit mo Ako sinampal?" 

Ang Panghihina ni Pedro sa Pananalig 

2 4 Pagkatapos nito'y pinadala Siya ni Annas na 
nakagapos kay Caiapas na pangulo ng kaparian. 
2 s Habang nakatayo't nagpapainit ng sarili si Simon Pedro. 
Sinabi nila sa kanya, "Hindi ba't isa ka sa Kanyang mga 
alagad?" Itinanggi niya ito at sinabi, "Hindi po ." 26 Isa sa 
mga tauhan ng pangulo ng kaparian na pinsan ng lalaking 
tinagpasan ni Pedro ng tainga ay nagsabi, "Di ba nakita 
kita sa hardin na kasama Niya?" 2 ? Muli itong itinanggi ni 


77 



Pedro at biglang tumilaok ang manok. 28 Mula kay 
Caiapas, dinala nila si Jesus sa munisipyo - sa tanggapan 
ng gobernador. Umaga na ng sandaling iyon. Hindi sila 
pumasok sa tanggapan ng gobernador sa kagustuhan 
nilang di madungisan, sa gayo'y maging karapat-dapat na 
sumalo sa paggunita ng Paskua. 2 9 Kaya't lumabas si 
Pilato at sinabi sa kanila, "Ano'ng nirereklamo n'yo laban 
sa taong ito?" 3» Tumugon sila at sinabi sa kanya, "Hindi 
namin Siya dadalhin sa'yo kung hindi Siya gumagawa ng 
masama." 

Ginamit Nila si Pilato Para Ipapatay si Jesus 

3 1 At sinabi ni Pilato sa kanila, "Kunin n'yo na Siya 
at hatulan ayon sa inyong batas." Sumagot naman ang 
mga Judio sa kanya, "Wala kaming kapangyarihan na 
magpatupad ng sentensyang kamatayan kanino man." 
3 2 Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus 
tungkol sa binanggit Niyang pahiwatig sa uri ng 
kamatayang sasapitin Niya. 33 Kaya't pumasok uli si Pilato 
sa kanyang tanggapan at ipinatawag si Jesus. Sinabi niya, 
"Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?" 34 Sinagot siya ni Jesus, 
"Sa'yo ba nanggagaling ang katanungang ito o may 
nagsabi sa'yo ng mga impormasyon tungkol sa Akin?" 
35 Sumagot si Pilato, "Ako ba'y Judio? Ang sarili Mong 
bayan at ang mga pinunong pari ang nagdala Sa'yo sa akin. 
Ano ba ang ginawa Mo?" 36 Sumagot si Jesus, "Ang 
kaharian Ko ay wala sa mundong ito. Kung nandito 
lamang ang Aking kaharian ay disin sana'y nakipaglaban 
na ang Aking mga tauhan para hindi Ako madakip ng mga 
Judio. Sa ngayon, ang Aking kaharian ay wala pa dito." 
37 Kaya't sinabi ni Pilato sa Kanya, "Kung ganoon, hari Ka 
ngang talaga?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabing 
hari Ako. Sa ganitong hangarin Ako'y ipinanganak at sa 


78 



ganitong layunin Ako'y dumating sa mundong ito: upang 
Ako'y magbigay ng testimoniya tungkol sa katotohanan. 
Bawat taong panig sa katotohanan ay tumatalima sa 
Aking tinig." 

Walang Makitang Kasalanan si Pilato 


3 8 Tinanong Siya ni Pilato, "Ano nga ba ang 
katotohanan?" At pagkasabi niya nito'y lumabas siyang 
muli at sinabi sa mga Judio. "Wala akong makitang 
dahilan para kasuhan ang taong ito. 39 Pero mayroon 
kayong kaugalian kada pagsapit ng Paskua na dapat 
akong magpalaya ng isang bilanggo para sa inyo. Gusto 
n'yo bang palayain ko ang Hari ng mga Judio?" 
4° Sumigaw silang lahat at sinabi, "Hindi ang taong ito, 
kundi si Barabas! Si Barabas ay isang mandarambong. 


Ang Koronang Tinik 

Kaya't dinala ni Pilato si Jesus at hinagupit 
Siya ng 39 na beses gamit ang latigong may 
nakakabit na mga pako. 2 Pinutungan Siya 
ng mga sundalo ng koronang tinik at 
dimamtan Siya ng lilang balabal, 3 At sinabi, "Papuri sa 
Hari ng mga Judio!" At pinagsasampal nila Siya. 4 Muling 
lumabas si Pilato at kinausap sila, "Tignan n'yo, dadalhin 
ko Siya rito sa harapan n'yo para patunayan sa inyo na 
wala akong makitang masama sa Kanya. 8 At lumabas si 
Jesus na may koronang tinik at nakadamit ng lilang 
balabal. Sinabi ni Pilato sa kanila, "Pagmasdan n'yo Siya!" 

6 Nang makita Siya ng mga pinunong pari at mga opisyal 
isinigaw nila, "Ipako Siya sa krus! Ipako Siya sa krus!" 
Sinabi ni Pilato sa kanila, "Kunin n'yo Siya at ipako n'yo 
Siya sa krus dahil wala akong makitang masama sa Kanya. 

7 Sinagot siya ng mga Judio, "Mayroon kaming batas at 


79 


ayon sa aming batas ay dapat Siyang mamatay dahil 
itinuturing Niya ang Kanyang sarili bilang Anak ng 
Diyos." 

Gustong Palayain ni Pilato si Jesus 

8 Nang marinig ni Pilato ang salitang iyon lalo lang 
siyang natakot. 9 Kaya't muli siyang pumasok sa kanyang 
tanggapan at tinanong si Jesus, "Taga saan ka ba?" Pero 
hindi siya sinagot ni Jesus. 10 Kaya't sinabi ni Pilato sa 
Kanya, "Hindi Mo ba ko sasagutin? Hindi Mo ba alam na 
may kapangyarihan akong ipapako ka sa krus at may 
kapangyarihan akong palayain Ka?" 11 Sumagot si Jesus, 
"Wala kang kapangyarihan laban sa Akin malibang ibigay 
sa'yo ng nasa itaas: kaya naman, mas mabigat ang 
kasalanan niya na nagdala sa Akin sa'yo." 12 Sa puntong 
ito naghanap si Pilato ng paraan kung paano Siya palayain, 
pero patuloy ang sigawan ng mga Judio at nagsasabing, 
"Kung papalayain mo ang taong ito, hindi ka kaibigan ni 
Caesar! Sinumang umaasta bilang hari ay nagsasalita 
laban kay Caesar." 

Ang Politikong Walang Prinsipyo 

Nang marinig ni Pilato ang sinabi nilang iyon, 
inilabas niya si Jesus at umupo sa puwesto kung saan siya 
magbibitiw ng kanyang desisyon. Ang lugar na iyon ay 
tinatawag na "Daang-Bato", o sa Hebreo, ang tawagan ay 
Gabbatha [korte]. h Panahon na para sa paghahanda ng 
Paskua, alas dose ng tanghali. Sinabi niya sa mga Judio, 
"Pagmasdan n'yo, ang inyong hari!" Pero sumigaw sila 
ng, "Itapon na 'yan! Itapon na yan! Ipako Siya sa krus!" 
Sinabi sa kanila ni Pilato, "Ipapako ko ba sa krus ang 
inyong hari?" Sumagot ang mga pinunong pari, "Wala 
kaming hari kundi si Caesar!" 16 Kaya't ibinigay ni Pilato 


8o 



si Jesus sa kanila para ipako sa krus. Kinuha nga nila si 
Jesus at umalis. 


Ipinako sa Krus si Jesus 

At dala ang Kanyang krus, pumunta Siya sa lugar 
na kung tawagin ay Bungo, sa wikang Hebreo ay 
"Golgota ." 18 Doon nila Siya ipinako sa krus at may dalawa 
pang kasama Niya: tag-isa sa Kanyang gilid, si Jesus sa 
gitna. ‘9 Nagsulat si Pilato sa karatula at ipinaskil iyon sa 
krus. Ganito ang nakasulat: JESUS NANAZARENO, ANG 
HARI NG MGA JUDIO. 20 Maraming mga Judio ang 
nakabasa sa karatula dahil ang lugar na pinagpakuan kay 
Jesus ay malapit lang sa lungsod. Ito'y isinulat sa Hebreo, 
Griego, at Latin. 21 Kaya't sinabi ng mga pinunong pari ng 
mga Judio kay Pilato, "Huwag mong isulat, 'ANG HARI 
NG MGA JUDIO' kundi ang taong ito'y nagsabing, 'Ako'y 
hari ng mga Judio.'" 22 Sumagot si Pilato, "Naisulat ko na 
ang naisulatko." 

Pinagsugalan ang Mamahaling Damit ni Jesus 

2 3 Samantala, matapos na ipako ng mga sundalo si 
Jesus, kinuha nila ang mga damit Niya at hinati sa apat, 
isang parte kada sundalo at pati na rin ang Kanyang 
panloob na damit. Ang damit na ito'y walang 
pinagdugtong na tahi kundi hinabi mula itaas hanggang 
ibaba. 2 4 Kaya't nag-usap sila, "Huwag na nating hatiin ito. 
Magbunutan na lang tayo para malaman kung kanino ito 
mapupunta." Nangyari ito para matupad ang sinulat ng 
mga propeta na sinasabi, "Pinaghatian nila ang Aking 
mga damit at nagbunutan para sa Aking baro." Yun nga 
ang ginawa ng mga sundalo. 


81 



Pinagkatiwala ni Jesus kay Juan ang Kanyang Ina 

2 5 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang Kanyang 
ina, ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni 
Cleopas, at si Maria Magdalena. 26 Nang makita ni Jesus 
ang Kanyang ina at ang alagad na malapit sa puso Niya na 
andoon, sinabi Niya sa Kanyang ina, "Babae, pagmasdan 
mo ang iyong anak!" 2 ? At sinabi N'ya naman sa alagad, 
"Pagmasdan mo ang iyong ina!" Mula sa oras na iyon, 
kinupkon na siya ng alagad na iyon sa kanyang sariling 
tahanan. 28 Pagtapos nito, nalalaman ni Jesus na natupad 
na N'ya ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng sinulat 
ng propeta ay sinabi Niya, "Nauuhaw Ako." 2 9 Mayroon 
doon na isang lalagyang puno ng suka at sinawsaw nila 
dito ang isang espongha na nakakabit sa sanga ng hysop. 
Ito ang inilagay nila sa bibig Niya. 30 Pagkatanggap ni 
Jesus ng suka, sinabi Niya, "Natapos na." Iniyuko Niya 
ang Kanyang ulo at isinuko ang Kanyang espiritu. 31 Dahil 
iyo'y panahon ng Paghahanda ng Paskua, hiniling ng mga 
Judio kay Pilato na baliin na ang kanilang mga binti para 
maialis na sila at di manatili ang kanilang mga katawan 
na nakasabit sa krus sa araw ng Sabbath. Ang Sabbath na 
iyon ay isang espesyal na araw. 32 Kaya't nagpunta ang 
mga sundalo at binali ang mga binti ng nauna at yung sa 
isa pang kasama Niyang ipinako. 

Pagkamatay at Libing ni Jesus 

33 Pero pagpunta nila kay Jesus at nakitang patay 
na Siya, hindi na nila binali ang mga binti Niya. 34 Ngunit 
sinaksak ang Kanyang tagiliran ng isa sa mga sundalo na 
may dalang sibat at mula doo'y may biglang lumabas na 
dugo at tubig. 35 siya na nakakita nito ay isinulat ang mga 
bagay na ito bilang ebidensya, at ang kanyang dokumento 

ay totoo. Nalalaman niyang totoo ang kanyang sinasabi 

82 



upang kayo ay magtiwala. 36 Dahil ang mga bagay na ito 
ay naganap upang ang sinulat ng propeta ay matupad, 
"Walang buto Niya ang mababali." 37 At muli pang 
sinasabi sa isang bahagi ng sinulat ng mga propeta, 
"Pagmamasdan nila Siya na kanilang sinaksak." 
3 8 Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimathea ay humibng 
kay Pilato na makuha niya ang katawan ni Jesus. Siya'y 
isang alagad ni Jesus pero di niya ito sinasabi kanino man 
dahil takot siya sa mga Judio. Pumayag sa hibng niya si 
Pilato at kinuha niya ang katawan ni Jesus. 39 Pumunta 
rin doon si Nieodemus na noong una ay lumapit kay Jesus 
ng gabi. Nagdala siya ng pabangong gawa sa mira at 
alobera na ang bigat ay aabot sa 45 kilo. 4° Kaya't kinuha 
nila ang katawan ni Jesus at binalot ito ng mga 
pinabangong linong tela sa nakagawiang paraan ng 
paglilibing ng mga Judio. 41 Sa lugar kung saan Siya 
ipinako sa krus ay may isang hardin, at sa harding iyon ay 
may isang bagong bbingan na wala pang sinumang 
naibbing. 42 Dahil ito'y malapit lang at araw ito ng 
paghahanda para sa Paskua, dito nila inibbing si Jesus. 

Muling Nabuhay si Jesus 


Pagdating ng unang araw ng linggo, 
maaga palang at madilim-dibm pa, 
pumunta si Maria Magdalena sa bbingan at 
nakita niyang ang batong nagsisilbing pintuan ng libingan 
ay naalis sa puwesto nito. 2 Kaya't tumakbo siya papunta 
kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na malapit sa puso 
ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, "Kinuha nila ang 
Panginoon mula sa libingan at di namin alam kung saan 
nila Siya nilagay!" 3 Kaya't pumunta si Pedro at ang 
nasabing alagad sa libingan. 4 Parehas silang tumakbo 
pero naunahan si Pedro ng nasabing alagad at nauna 


83 


itong dumating sa libingan. 5 Yumuko siya't sumilip 
sa loob at nakita niya ang mga linong tela na nakalatag 
doon pero di siya pumasok sa loob. 6 At dumating si 
Simon Pedro kasunod niya pero ito'y dumeretso sa loob 
ng libingan at nakita nito ang mga linong tela na 
nakalatag, 7 at ang panyong binalot sa Kanyang ulo na 
nakahiwalay sa mga linong tela at magkakasamang 
nakatiklop sa isang tabi. 8 Kaya't pumasok din yung isang 
alagad na naunang dumating sa libingan. Nakita niya at 
Siya'y nanalig. 9 Hindi pa kasi nila alam ang sinulat ng 
mga propeta na sinasabing Siya'y dapat na bumangon 
mula sa mga patay. 

Nagpakita si Jesus sa Unang Pagkakataon 

10 Kaya't bumalik uli ang mga alagad sa kanilang 
sariling tahanan. 11 Pero si Maria ay nakatayo at umiiyak 
sa labas ng libingan. Yumuko siya't sumilip sa loob ng 
libingan, 12 At nakita niya ang dalawang anghel na 
nakadamit ng puti at nakaupo sa lugar kung saan inilagay 
ang katawan ni Jesus. Ang isa'y nakaupo sa ulunang 
puwesto at ang isa nama'y sa paanan. ^ Sinabi nila sa 
kanya, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanila, 
"Dahil kinuha nila ang aking Panginoon at di ko alam 
kung saan nila Siya nilagay!" ^ At pagkasabi niya nito, 
lumingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo pero 
hindi niya nakilalang si Jesus iyon. ^ Sinabi sa kanya ni 
Jesus, "Babae, bakitka umiiyak? Sino'ng hinahanap mo?" 
Sa pag-aakala niyang Siya ang hardinero, sinabi niya sa 
Kanya, "Manong, kung kayo po ang nagdala sa Kanya, 
sabihin n'yo po kung saan n'yo Siya inilagay at kukunin ko 
po Siya." 16 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria!" Humarap 
siya at sinabi sa Kanya, "Raboni! (ibig sabihi'y, 'Guro') 
x 7 Sinabihan siya ni Jesus, "Huwag mo Akong hawakan 


s 4 



dahil hindi pa ako umaakyat sa Aking Ama. Pero pumunta 
ka sa Aking mga kapatid at sabihin sa kanila, 'Paakyat Ako 
sa Aking Ama at sa inyong Ama, sa Aking Diyos at sa 
inyong Diyos.' 

Ang Tagumpay at Kasiyahan ay Inyo 

18 Dumating si Maria Magdalena at sinabi sa mga 
alagad na nakita niya ang Panginoon at sinabi Niya ang 
mga bagay na ito sakanya. ^ Kinagabihan ng araw na 'yon, 
sa unang araw ng linggo, nang ang mga pinto ay naka 
kandado kung saan nagkatipon ang mga alagad sa takot 
nila sa mga Judio, dumating si Jesus sa kanilang 
kalagitnaan at sinabi sa kanila, "Tagumpay at kasiyahan 
sa inyo!" 20 At pagkasabi Niya nito, pinakita Niya sa kanila 
ang Kanyang mga kamay at tagibran. Kaya't natuwa ang 
mga alagad nang makita ang Panginoon. 21 Sinabing mub 
ni Jesus sa kanila, "Tagumpay at kasiyahan sa inyo: kung 
paanong pinadala Ako ng Aking Ama, gayun din, 
pinapadala Ko kayo." 22 At pagkasabi Niya nito ay 
hiningahan Niya sila at sinabi sa kanila, "Tanggapin n'yo 
ang Banal na Espiritu, 2 3 Kaninumang mga kasalanan ang 
inyong ipawalang-bisa, ang mga ito'y pinawalang-bisa na 
para sa kanila, kaninumang mga kasalanan ang inyong 
panatilihin, ang mga ito'y mananatib." 2 4 Pero si Tomas, 
alyas "Kambal" na isa sa labing-dalawa ay hindi nila 
kasama nang dumating si Jesus. 

Jesus, Ating Panginoon atDiyos 

2 s Kaya't sinabi ng ibang mga alagad sa kanya, 
"Nakita namin ang Panginoon!" Pero sinagot n'ya sila ng 
ganito, "Malibang makita ko sa Kanyang mga kamay ang 
marka ng mga pako at ilagay ko ang aking mga daliri sa 
mga hiwa ng mga pako, at mahipo ko ang Kanyang 


85 



tagiliran, hindi ako maniniwala!" 26 At lumipas muli ang 
walong araw, ang Kanyang mga alagad ay asa loob 
kasama si Tomas, at nakakandado ang mga pinto. 
Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, 
"Tagumpay at kasiyahan sa inyo!" 2 ? Sinabi Niya kay 
Tomas, "Abutin mo ng iyong mga daliri at pagmasdan ang 
Aking mga kamay. Iunat mo rin ang iyong kamay at 
ipasok sa Aking tagibran. Huwag kang mag-abnlangan, 
kundi magtiwala." 28 At sumagot si Tomas, "Panginoon ko, 
at aking Diyos!" 2 9 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tomas, 
naniwala ka dahil nakita Mo 'Ko. Mapapalad sila na kahit 
hindi nakakita ay nanalig pa rin." 3° Sa totoo lang, marami 
pang ibang himala ang ginawa ni Jesus sa harap ng 
Kanyang mga alagad na di naisulat sa aklat na ito. 
3 1 Ngunit ang mga ito ay naisulat para kayo'y manalig na 
si Jesus ang hinirang ng Diyos na Hari't Tagapagligtas, 
ang Anak ng Diyos at sa inyong pananalig ay magkaroon 
kayo ng buhay na pinagpala sa pamamagitan ng Kanyang 
pangalan. 

Huwag Balikan ang Nakaraan at Sumunod 


Pagkatapos ng mga bagay na ito, nagpakitang 
mub si Jesus sa mga alagad sa dagat ng 
Tiberias. At sa ganitong paraan Siya 
nagpakita: 2 Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na 
alyas "Kambal", Nataniel nataga Cana sa Galilea, ang mga 
anak na lalake ni Zebedee, at dalawa pa sa Kanyang mga 
alagad. 3 Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, "Mangingisda 
ako." Sinabi nila, "Sama din kami!" Umalis sila't agad na 
sumakay sa bangka. Wala silang huli nang gabing iyon. 
4 Pero pagsapit ng umaga, tumayo si Jesus sa pampang, 
ngunit di alam ng mga alagad na Siya si Jesus. 


86 


Wala Silang Nahuling Isda 

5 Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, may pang- 
ulam ba kayo diyan?" Sumagot sila, "Wala po." 6 Sinabi ni 
Jesus sakanila, "Ihagis n'yo ang lambat sa bandang kanan 
ng bangka at makakakita kayo. Inihagis nga nila doon at 
ngayon ay halos di na nila ito mahila sa dami ng mga 
isdang nahuli. ? Kaya't ang alagad na malapit sa puso ng 
Panginoon ay nagsabi kay Pedro, "Ang Panginoon yun!" 
Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon yun, 
nagdamit siya (dahil siya'y nakahubad) at tumalon sa 
dagat. 8 At dumating ang ibang mga alagad na nakasakay 
sa maliit na bangka dala-dala ang lambat na may lamang 
isda. Hindi sila kalayuan sa pampang, halos 90 metro lang 
ang distansya. 

Binigyan Sila ni Jesus ng Higitpa sa Kanilang 
Pangangailangan 

9 Pagkababa nila sa pampang, nakita nilang may 
isdang naka salang sa nagbabagang uling at mayroon ding 
tinapay. 10 Sinabi sa kanila ni Jesus, "Magdala kayo ng 
mga isdang nahuli n'yo." 11 Umakyat si Simon Pedro sa 
bangka at hinila ang lambat sa lupa puno ng malalaking 
isda - 153 ang bilang. Sa kabila ng dami nito, hindi 
napunit ang lambat. 12 Sinabi ni Jesus sa kanila, 
"Halikayo't kumain." Walang nagtanong sa mga alagad sa 
Kanya, "Sino po Kayo?" Alam nila na Siya ang Panginoon. 

Pagdating ni Jesus sa hapag, kinuha Niya ang tinapay 
at ibinahagi sa kanila, ganoon din sa isda. ^ Ito na ang 
pangatlong beses na nagpakita si Jesus sa Kanyang mga 
alagad matapos Niyang bumangon mula sa mga patay. 


87 



Pag-Ibig: Ang Motibasyon sa Paglilingkod 

‘5 Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Jesus kay 
Simon Pedro, "Simon, anak ni Jona, mahal mo ba Ko ng 
iyong buhay higit sa mga ito? Sinabi niya, "Opo, 
Panginoon; mahal ko po kayo gaya ng isang kaibigan." 
Sinabi Niya sa kanya, "Pakainin mo ang Aking mga 
kordero." 16 Sinabi Niyang muli sa ikalawang pagkakataon, 
"Simon, anak ni Jona, mahal mo ba Ko ng iyong buhay? 
Sinabi niya sa Kanya, "Opo, Panginoon, alam N'yo na 
mahal ko kayo gaya ng isang kaibigan." Sinabi Niya sa 
kanya, "Pakainin mo ang Aking mga tupa."Sinabi Niya 
sa kanya sa pangatlong pagkakataon, "Simon, anak ni 
Jona, mahal mo ba Ako gaya ng isang kaibigan?" 
Nasaktan na si Pedro dahil tatlong beses na Siyang 
nagtanong, "Mahal mo ba Ko?" At sinabi niya sa Kanya, 
"Panginoon, alam N'yo po ang lahat ng bagay at alam N'yo 
po na mahal ko Kayo gaya ng isang kaibigan." Sinabi ni 
Jesus sa kanya, "Pakainin mo ang Aking mga tupa." 
18 Sasabihin Ko sa'yo ang totoo, noong kabataan mo pa, 
nagbibihis ka't nagpupunta saan mo man gusto. Pero 
pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at may 
magbibihis at magdadala sa'yo sa lugar na di mo gustong 
pumunta." ^ Sinabi Niya ito bilang pahiwatig kung anong 
uri ng kamatayan luluwalhatiin niya ang Diyos. At 
pagkasabi Niya nito ay sinabi Niya, "Sumunod ka sa 
Akin." 


Ituon ang Paningin kay Jesus 

20 Paglingon ni Pedro, nakita niya na sumusunod 
ang alagad na malapit sa puso ng Panginoon. Siya ang 
nakahiga sa dibdib Niya nang hapunan at nagsabi ng, 
"Panginoon, sino po ang magtataksil sa Inyo?" 21 Nang 

makita siya ni Pedro, sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, 

88 



at ano po ang mangyayari sa taong ito?" 22 Sinabi ni Jesus 
sa kanya, "Kung gusto Kong manatili siyang buhay 
hanggang sa pagbabalik Ko, ano ito sa'yo? Sumunod ka sa 
Akin." 2 3 Kaya't kumalat ang salitang ito sa mga kapatiran 
na ang alagad na ito ay hindi mamamatay. Pero hindi 
sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi siya mamamatay;" kundi, 
"Kung gugustuhin Ko na manatili siyang buhay hanggang 
sa pagbabalik Ko, ano ito sa'yo?" 2 4 Ito ang alagad na 
nagbibigay testimoniya at ang nagsulat sa mga bagay na 
ito. Alam naming totoo ang kanyang testimoniya. 2 s At 
marami pang ibang ginawa si Jesus na kung isusulat 
silang lahat, sa palagay ko, maski na ang buong mundo ay 
walang sapat na lugar sa dami ng mga librong maisusulat. 


89 




Personal na Panalangin 


Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong 
dakilang pag-ibig sa akin. Inalay N’yo po ang Inyong 
buhay para sa aking kaligtasan. Ang buhay ko ay mula po 
sa Inyo pati na ang lahat ng mga biyayang tinatamasa ko 
sa araw-araw: pamilya, mga kaibigan, aking hanap - 
buhay at mga ari-arian. Salamat po na Kayo po’y 
dumating sa lupa upang ipakita sa amin ang liwanag ng 
buhay. Salamat po sa Iyong mga Salita na nagdulot sa 
akin na maunawaan ang katotohanan. Salamat po na nais 
pa Ninyo akong pagpalain di lamang sa buhay na ito 
kundi sa buhay na darating. Salamat po na sa kabila ng 
lahat ng problema ng buhay, ako po’y may pag-asa dahil 
sa Inyong magandang plano sa akin. Nais ko pong 
makilala Kayo at ang inyong plano sa aking buhay. Nais 
ko pong sumunod sa Inyo dahil po Kayo ang tunay na 
Diyos at Tagapagligtas ng aking buhay. Turuan N’yo po 
akong magmahal, manalig at sumunod araw-araw. 
Patawad po, Panginoon sa aking mga pagkakamali. 
Tinatanggap ko po ang Inyong kapatawaran sa aking mga 
kasalanan. Pagpalain N’yo pa po ang aking buhay. Amen. 

Pangwakas na Salita 

Kaibigan, naway napagpala ka sa iyong binasa. 
Kung may kumento ka o katanungan tungkol sa iyong 
mga nabasa, kung nais mo pang makilala ang Panginoong 
Jesus o di kaya’y may iba ka pang personal na katanungan. 
Huwag mahiyang sumulat sa email na ito: 
jesus.ang.verbo@gmail.com o di kaya’y tumawag/mag- 
text sa mga numerong ito: 0917-715-0777, at 0999-996- 
5100. Ang serbisyong ito ay totoo at walang bayad. 
Pagpalain ka ng Diyos! 


90 



